
KIDATOCHA PILI 


fl 
, r 

i 

] 

f 










































































w W W ^ Tjr* 7?^ TKS" Twr w 



^VloJlFUAr^g 

VJlSLfLML/ 


KIDATO CHA PILI 






© Kimechapwa na Erkam 2017 / 1438 H 


Jina la Asili: 

Dinimi Ogreniyorum isiam - Orta 2 

Watunzi: 

Faruk SALMAN 
Nazif YiLMAZ 
Dr. Recep OZDiREK 
Dr. Faruk KANGER 

Mfasiri: 

Ibrahim Flamisi KABUGA 

Mhariri: 

Jopo 

Mratibu: 

Muhammad A§ir KARABACAK 

Mpangiliaji: 

Fiamza Daudi MSUYA 
Zulfikai Kamal SALUM 

Kuhakikiwa kwa mujibu wa madhehebu ya imam Shafii: 

Prof. Recep OZDiREK 
Mehmef §irin KiZILKAYA 

Mchapishaji: 

Rehema Friendship and Solidarify Trust. 

Anuani: 

Plot 80395 biock D Mbezi Beach Tangibovu, Dar es salaam. 

Simu: 

+255 656 639 558 

Barua pepe: 

refso201 0@gmail.com 

Tovuti: 

www.islamicpublishing.nef 

Mchapaji: 

Erkam Printhouse 

ISBN: 

978-605-302-274-9 

Istanbul - 2017/ 1438 H 
Language: Swahiii / Kiswahiii 









DIBAJI 



li zote ni za Moia wetu aliyetupa heshinna na furaha ya kuishi kanna Waislamul 


Salamu zlende kwa Mtume wetu Mpendwa (rehma na amanl zlwe juu yake), famllla yake na mas- 
wahaba zake walloutekeleza na kuufundlsha Ulslamu kwa namna bora kabisal 

Mtume wetu Mpendwa (rehma na amanl zlwe juu yake), allkuwa mwallmu adhlmu kablsa allye- 
fundlsha Ulslamu kwa wanadamu, Kitabu alichofundisha ni Qur'an Tukufu, muujiza usiomithilika, Mtume 
huyo aliyebarikiwa, aiiisoma na kuifafanua Qur'an, Na alitekeleza imani, matendo ya ibada na maadili 
yaliyofundishwa na Qur'an kwa namna nzuri kabisa, Baada yake, Maswahaba, shakhsia adhimu kabisa 
wa Uislamu na watangulizi wetu walifanya juhudi kubwa katika kuitekeleza dini hii adhimu na kuipeleka 
kwa vizazi vya baadaye, Hivyo, maarifa ya Uislamu yamefikishwa kwetu kutoka moyo mmoja kwenda 
mwingine na kutoka kinywa kimoja kwenda kingine, Na sasa, ni zamu yetu kujifunza, 

Kitabu cha "Tujifunze Uislamu" kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa ngazi ya sekondari, 
Kitabu hiki kina sura kuu nne: 

Sura ya kwanza inatufundisha kuhusu imani yetu, 

Sura ya pili inatuelekeza namna sahihi ya kufanya ibada, 

Sura ya tatu inatupatia kipengele kutoka katika maisha ya mfano ya Mtume wetu Mpendwa, 

Na sura ya nne inatupatia mafunzo kuhusu tabia njema ambazo Muislamu anatakiwa kuzifuata na 
kuzitekeleza, 

Ni matumaini yetu kuwa tunaweza kujifunza dini yetu nzuri kwa namna bora kabisa, na kuwa 
miongoni mwa Waislamu ambao Mtume aliyebarikiwa atatabasamu pindi atakapotuona huko Akhera, 

Tunamuomba Allah aijaze imani katika nyoyo zenu, aujaze Uislamu katika maisha yenu, na roho zenu 
azijaze usafi wa moyo. Malaika wasuhubiane nanyi, na watu wema wawe marafiki zenul 

Tunamuomba Allah Mtukufu awapende na kuwasidia! 

Tunamuomba aifanye njia ya maisha yenu iwapeleke Peponil 

Hivyo kwa jina la Allah:,.. 


‘Mola wangu, yafanye kuwa mepesi, usiyafanye kuwa mazito, na uyahitimishe kwa kheri". 



Kamati ya uandaaji wa vitabu vya kiada 

istanbui/2013 



YALIYOMO 


KUMUAMINI ALLAH: 

MOLA WA ULIMWENGU: / 9 


Kisa: MTOTO ALIYEMUAMINI ALLAH.10 

Klla Kazl ya Usanlfu nl Ishara ya Msanifu.12 

Shairi: Allah.14 

Kisa: JIBU LAABU HANIFA.15 

Mpanglllo Kamill Katika Ullmwengu wa Ndanl na Nje.17 

Kisa: JIBU MOJA KWA MASWALI MATATU.19 

Tunamtambua Allah Mfukufu Kuplfia Sifa Zake.21 

Slfa za Allah .22 

Kisa: BINTIWA MUUZA MAZIWA.24 

ALLAH ANAONA KILA KITU .28 

Mola Wangu! Nlmekutambua na Kukuamlnl kwa Moyo wangu wote.29 

Kisa: KIJANA MWENYE IMANI.31 

Mwenyezl Mungu ana majlna mazuri kablsa (AL-Asma al-Husna) .34 

Faida za kumuaminl Allah.37 

Upendo wa Allah .40 

Kllni cha ibada yetu: Dua.42 

Nimekultikia ewe mja wangu.43 

Kisa: NITAFAGIA, UTAMWAGILIA.44 

Nini maana ya kuwa Muislamu?.46 

Kisa: NANIATAKAYEKUOKOA?.47 

Mfume (s.a.w) allmpenda sana Allah.48 

MASWALI .51 


ALAMA YA WEMA NA UZURI: 

KUAMINI MALAIKA/55 


kisa: SAUTI YA MALAIKA.56 

Vlumbe Wanaoonekana na Wasloonekana.58 

Kuamlnl Malalka.59 

Malalka huwaombea wagonjwa.61 

Malalka Humuombea Allyefunga.62 

Falda za Kuaminl Malalka.63 
































Malaika Huwaambea Waumini. 67 

Malaika huwaombea wanaotafuta elimu.68 

kisa: MALAIKA, SHETANI NA MWANADAMU. 69 

Shetani. 72 

Mtume (s.a.w) na Malaika. 75 

Msaada unaoletwa na malaika. 77 

MASWALI .79 




kisa: SWALA YA KWANZA.84 

Swala ni nini?.86 

Kwa nini tunaswali?.87 

FAIDA ZA SWALA.88 

Nani anayewajibika kuswali?.90 

Aina za Swala.90 

MATENDO YA FARADHI KATIKA SWALA.94 

Adhana (Al-Adhan).95 

Igamah.97 

Jinsi ya kuswali.98 

Utekelezaji wa Swala Tano za Kila Siku.104 

Baadhi ya Dua zinazosomwa Wakati wa Swala.109 

DUA NA DHIKIR ZINAZOSOMWA BAADA YA SWALA.110 

Sunnah za swala.112 

Matendo yasiyofaa wakati wa Swala.114 

Tuswali kwa Unyenyekevu.115 

UMUHIMU WA SWALA YA JAMA'AH .118 

Baadhi ya Swala zinazoswaliwa kwa Jama'ah.123 

Swala ya Mgonjwa.127 

Swala ya Msafiri.128 

Kulipa Swala (Salat al-Qadhaa).128 

Sajda ya Kusahau (Sajdat al-Sahw).130 

Sajda ya Kisomo (Sajdat al-Tilaawah).132 

Nyakati zisizofaa Kuswali .133 

kisa: SWALA ZANGU.134 

Mtume wetu alipenda sana Kuswali.137 

Misikiti na Vyumba vya Kuswalia.138 

MASWALI .141 





































NINAJIFUNZA KUHUSU MTUME WANGU: 
SIRA/ 149 


MACHOZI YALIYOGEUKA KUWA CHEMCHEM 150 

1- MIAKAYAHUZUNI.151 

a) Kifo cha Abu Talib na Khadija.151 

b) Ziara ya Taif na wafu wenye hasira wa Saqif (Mwaka 620).152 

2- MJUMBE WAALLAH AWALINGANIA WATU KWENYE UISLAMU.153 

a) Mikutano ya Aqaba na kiapo cha utii (Mwaka 621 na 622).154 

b) Kiapo cha ufii cha kwanza na cha pili cha Aqaba (mwaka 621 na 622).154 

c) Miujiza ya Isra (Safari ya Usiku) na Mi'raj (kwenda mbunguni) (Mwaka 621).157 

d) Ukaidi wa Wapagani mbeie ya Miujiza.158 

3- KIMBILIO LA MWISHO: HIJRA, HUZUNI YA KUIACHA MAKKA 160 

a) Mpango Hafari wa Wapagani.161 

b) Wauaji waingia Kazini.162 

c) Siku fatu Pangoni.162 

NYOKA MWENYE KUNG’ATA.164 

d) Kuwasili Madina na Swala ya Kwanza ya Ijumaa.165 

e) Mwezi umefuchomozea.166 

4- MAISHA KATIKA MAKAO MAPYA YA MJI WA MADINA.167 

a) Ujenzi wa Msikiti wa Mtume (s.a.w).167 

MACHOZI.168 

b) Maswahaba walioishi msikitini ili kutafuta elimu; As-hab al-Suffah.168 

c) Adhana ya kwanza.169 

d) Udugu wa Kipekee.170 

CHUKUA UIPENDAYO NDUGU YANGU.171 

e) Chuki isiyokwisha ya Wapagani.171 

f) Ruhusa ya kupigana (Mwaka 623 - 624).172 

5- VITA VYA BADR (Mwaka 624).173 

a) Uadui usiokwisha.173 

b) Hatua kwa hafua kuelekea Vitani.175 

c) Vita yaanza.177 

d) Ushindi wa Waliomuamini na Kumtegemea Allah.177 

MWENYE HURUMA HATA KWA MAADUI 178 

e) Wapagani Waliochukuliwa Mateka katika Vita vya Badr.179 

MASWALI.180 




































TABIA ZINAZOMFANYA MTU KUWA MUISLAMU MZURI: 

ADABU / 185 

k.___ ) 


NDOTO . 186 

ADABU ZA KUSALIMIANA. 187 

Mambo gani tunayotakiwa kuzingatia wakati wa kutoa saiomu?.188 

Raha ya kutoieana saiamu.190 

ADABU ZA KULALA NA KUPUMZIKA. 192 

ADABU ZA KULA NA KUNYWA 194 

KUMBUKUMBU YA LADHAYATENDE . 197 

ADABU ZA KUPIGA MWAYO, KUPIGA CHAFYA, KUKOHOA NA KUBEUA 198 

UFUNGUO WA MASWALI. 201 














Umpo na Umoja waA.llah 

Sifa na MajinajaAllah 

Faida ^a Kumuamini Allah 

Upendo ivaMtume wetu (s.a.w) kwaAllah 
































4 • i ■■ fc p 


^uJifun:z6nXislamu 


MTOTO ALIYEMUAMINI ALLAH 


Katika nchi ya Babylon aiiishi mtoto 
aitwaye Ibrahim, Alikuwa akimvutia kila mtu 
kwa tabia njema na werevu wake. Watu wa 
nchi hii walikuwa wakiabudu masanamu, 
mwezi, jua, nyota, moto, maji, na vitu vingine, 
Mahekalu yao yalijaa picha na masanamu 
ya miungu hawa wa batili, Walimuacha Allah 
wakazisujudia picha na masanamu haya 
waliyoamini kuwa ni miungu na kuyaabudu. 


Walikuwa wakiyaomba masanamu hayo 
yawatekelezee mahitaji yao au kuwalinda 
dhidi ya shari. 

Ibrahim aliitazama imani hii ya 
kuchekesha kwa mshangao na kuchukua 
mazingatio. Hakuona mantiki yoyote ya watu 
hao kuwa na imani hizo za kushangaza, Hata 
Azar, baba wa Ibrahim, alikuwa na imani 
hizo, Azar alikuwa mchonga masanamu 
mashuhuri. Alikuwa akichonga miti na mawe 
kwa ajili ya kutengeneza masanamu, na 
watu walikuwa wakiyaabudu, 

Ibrahim alipowaona watu 
wakiyasujudia na kuyaomba masanamu 
hayo, aliwasikitikia, "Inawezekanaje vitu 
ambavyo muda mfupi uliopita vilikuwa 
miti au mawe viwe miungu wakati kuna 
fundi aliyevigeuza kuwa masanamu? 
Vinawezaje kuwalinda watu au kukidhi 
mahitaji yao?" 

Japokuwa alikuwa mtoto, Ibrahim 
hakuwahi kuabudu masanamu, 
Alijaribu pia kuwashawishi wengine 
wasiyaabudu masanamu. 

Siku moja Ibrahim alikwenda kwa 
wale waliokuwa wakiabudu vitu vya 
angani kama vile nyota, mwezi na 
jua. Watu hao walikuwa akisubiri giza ili 
miungu yao ijitokeze. Wakati wakijiandaa 
kuviabudu Ibrahim alifika, 

Baada ya muda anga ilijawa na 
giza, Nyota ya jioni ilijitokeza wakati 
watu wakitazama kwa wasiwasi. 
Nyota ya jioni ilionekana 
kwa uwazi zaidi kuliko 
nyota nyingine. Ibrahim 




t. 


















^t^ijimze misin^pa ^Simani 




alinyoosha kidole ongoni, akawaombia wale 
waliokuwa wamekusanyika jirani naye, "Uzuri 
ulioje wa nyota hiil Huyu ndiye mola wangu." 

Wale waliokuwa wakiabudu nyota ya jioni 
walidhani kuwa Ibrahim alikuwa akiamini kile 
walichokuwa wakikiamini na kwamba alikuwa 
amepata njia sahihi. Baada ya muda mfupi, 
nyota ya jioni ilipotea. Hapo Ibrahim akasema, 
"Hapana, huyu hawezi kuwa Mola wangu. 
Mola wangu hawezi kupotea na kuzama. 
Sipendi wale wanaotoweka na kuzama". 
Baadhi ya watu walioyasikia maneno haya 
ya kimantiki na ya hekma walikubaliana 
naye. Maelezo haya ya kimantiki yaliwafanya 
baadhi yao waanze kuwa na shaka dhidi ya 
imani zao wenyewe. Wengine walimkasirikia. 
Hao ni wale ambao hawakumpenda mtoto 
huyu aliyewatilia shaka miungu yao katika 
mahekalu yao wenyewe. 

Baada ya muda mfupi, mwezi 
ulichomoza. Ulikuwa na mwangaza na mzuri 
zaidi ya ile nyota ya jioni. Kwa mara nyingine, 
Ibrahim akasema kwa sauti: 

"Huyu ni mkubwa na ana mwanga 
mkubwa zaidi! Huyu ndiye mola wangu." 

Baada ya muda, mwezi nao ukapotea. 
Hapo Ibrahim, akasema "Huyu naye amezama 
kama ilivyozama nyota. Kama Mola wangu 
asingeniongoa, ningekuwa miongoni mwa 
wale wanaoamini kitu kisichokuwa na uhalisia. 
Hakika, huyu pia hawezi kuwa Mola wangu." 
Baada ya maelezo yake, watu walianza 
kukubaliana naye. Hata hivyo, baadhi yao 
hawakutaka kubadili imani zao walizozizoea, 
na hivyo hawakukubaliana na maelezo yake 
yenye mantinki. 

Jua lilipochomoza, Ibrahim akasema 
"Huyu ndiye mola wangu. Huyu ni mkubwa 
kuliko wote!" Watu waliokuwa karibu naye 


wakamshowishi kwa kusema "Sosa umeupata 
ukweli. Jua ndilo linalostahiki kuwa Mola." Lakini, 
baada ya jua kuzama Ibrahim aliwaambia 
wale waliokuwa wakiabudu vitu vya angani: 

"Enyi watu wangul Ni ujinga kuabudu hizi 
nyota ambazo hazina uwezo wa kuamua 
wakati gani wa kuchomoza na wakati gani 
wa kuzama na havina uwezo wa kufanya 
chochote. Hakika, mimi siabudu wala 
kuwaheshimu miungu yenu. Ninamuamini 
Allah mmoja na wa pekee, Mola wa 
walimwengu aliyeumba mbingu na ardhi." 

Watu waliokuwa karibu naye wakajibu 
"Ewe Ibrahim, wafanya nini? Ukisema 
hivyo utapooza. Miungu yetu itaohukia na 
kukudhuru. Hasira zao zitakuangukia na utajuta 
kwa ulichosema." 

Ibrahim akawajibu, "Hamumuamini Allah 
mwenye nguvu na uwezo juu ya kila kitu na 
aliyeumba ulimwengu wote. Kadhalika, 
mnavifanya kuwa miungu yenu viumbe 
visivyokuwa na uwezo na haviwezi kunufaisha. 
Mnawafanya kuwa washirika wa Allah. Hamna 
khofu kwamba mtawajibishwa kwa hatua hii 
batili.l Pamoja na hayo yote, hivi mnadhani 
kuwa nitawaogopa hao miungu wenu wa 
uongo? Acheni imani hiyo potofu. Muaminini 
Allah, Mola wa kweli aliyeumba mbingu na 
ardhi, aliyeipamba mbingu kwa nyota, mwezi 
na jua. Hakika mimi nimeuelekeza uso wangu 
sawa sawa Kwake aliyeziumba mbingu na 
ardhi, wala mimi si miongoni mwa washirikina.." 


(Tazama Surah An'am, 6: 74-79 kwa 
maelezo juu ya kisa hiki) 






'is*' 
































*^* 




. 1 ^^. 


^ujiJumenJjislamu 










KILA KAZI YA USANIFU Nl ISHARA YA MSANIFU 


Kila kazi ya usanifu ambayo huyafurahisha 
macho yetu na kuonekana kuwa nzuri iazima 
kuna aiiyeifanya, aiiyeisanifu; kama fundi 
seremaia anayetengeneza kiti kwa ajiii ya 
makazi au shuie, au kama iiivyo kwa mtunzi 
wa kitabu tunachokisoma. Nyuma ya kiia 
matukio tunayoyashuhudia ulimwenguni, 
kuna Muumba Mwneye Uwezo na Nguvu. 
Haiwezekani kuwaza kuwa mfumo kamiii wa 
uiimwengu ulitokea kwa sadfa au bahati. 
Tunaweza kulifafanua hiii kwa mfano ufuatao: 

Umekwenda kwenye ufukwe bahari siku 
yenye joto. Bahari ya biuu iko mbeie yako, 
imetuiia na ni safi mno. Unapotembea 
ufukweni, unakutana na kasri zuri 
iililotengenezwa kwa mchanga. Unatazama 
katika eneo hilo huoni mtu yeyote. 
Unashangaa na kustaajabu iwapo kuna mtu 
anayeweza kuwa amelitengeneza kasri hilo. 

Unaweza kuwa na dhana mbili kuhusu 
uwepo wa kasri hilo la mchanga: 




kipaji cha makasri ya mchanga kwa kufanya 
kazi kwa saa kadhaa. Mpaka leo hakuna 
aliywahi kuona au kusikia kuwa mawimbi 
yanaweza kusababisha kutokea kwa kasri la 
mchanga kwa sadfa. Kasri hili litavunjwa na 
upepo mkali au wimbi dogo. Elimu, uzoefu na 
juhudi ni mambo muhimu hata kwa kasri hili 
rahisi la mohanga. 

Sasa tuutazame msikiti unaoonekana 
katika pioha. 


Dhana ya kwanza: Kasri hili 
lilijengwa kwa kuweka juhudi na 
ufundi. Kwamba mtu mwenye kipaji 
na uzoefu wa kutengeneza makasri 
ya mchanga ndiye anayeweza 
kulifanya hilo. Dhana ya pili: Kasri 
hili lilitokea kutokana na mawimbi 
yaliyopiga ufukweni. Kwamba 
mawimbi yalipopiga ufukweni, 
mchanga ulijikusanya na ghafla 
kasri hili zuri likatokea kwa sadfa. 


Ni dhana ipi kati hizo inayoingia 
akilini na unayoikubali? 


Kasri hapo pichani 
limetengenezwa na mtu mwenye 









'■t’* 









" rS^ ‘ 
, '■''f'" , 


Masjid Suleymaniye, unaopatikana katika 
moja ya vilima katika mji wa Istanbul nchini 
Uturuki na kuwa pembezoni mwa bahari, 
ulijengwa na msanifu mkubwa wa majengo, 
Sinan. Jengo hilo linachukuliwa kuwa miongoni 
mwa kazi kubwa kabisa za kiuhandisi na usanifu 
duniani, kwa muundo wake wa ndani na nje. 
Humvutia kila mtu kwa minara yake mirefu, 
yenye kuvutia, quba kubwa na muonekano 
adhimu. Ubora wa vifaa vilivyotumika katika 
ujenzi na nguvu kazi, umaridadi katika maeneo 
mbalimbali, na uwiano wa mazingira yake 
humvutia kila mtu. Haiwezekani kuwaza au 
kudai kuwa kazi hiyo nzuri inaweza kutokea bila 
msanifu na mhanidisi yeyote kuitengeneza. 

Kama ni hivyo basi, yawezekanaje kwa 
mbingu inayotufunika kama quba, dunia 
tunayoishi, watu wanatuzunguka, wanyama, 
mimea, milima, viumbe hai na samaki 
wanaoishi katika vina vya bahari, jua, sayari 
na nyota kubwa zinazoipamba anga ya 
nje, na viumbe vingine vingi tusivyovijua na 
tusivyoviona view vimetokea kwa sadfa? Nani 
aliyeyafanya yote hayo kwa mpango bora, 
usanifu maridhawa, nguvu, ujuzi na adhama 









^ujifume misinfpa ^mani 



kuu? 


Njia pekee tunayoweza kujibu swaii hiii 
ni: kuna muumba wa uiimwengu na kila kitu 
kilichomo kuanzia kwenye atomu ndogo 
kabisa mpaka kwenye nyota kubwa kabisa. 
Muumba huyu ni Allah Mtukufu Mwenye Nguvu 
na Uwezo juu ya kila kitu. 




' ' 






































■ **<*■’ ’ ' ’ ***' ' ***' 

. **». . »*». . »*». . *»». . »*». . V. 










•V 

^ujiJumenJjislamu 


. V. 




-- J . -• 




»*». 


«V* 

n» 


«** 


*** 


ALLAH 

Unasoma kutabu, na 
Unataka kujua nani aliyekitunga. 
Unapoona jengo zuri, 

Unamtafuta aliyelijenga, 

Je hakuna anayezimiliki mbingu na ardhi? 
Utaweza kuelewa ukitafakari, 

Kila kitu kinatuthibitishia kuwa, 

Yupo Allah Mwenye nguvu na Uwezo. 

Ni wajibu wetu kuuliza na kujua 
Yule aliyetuumba, 

Ni wajibu wetu lakini 

Dini ndiyo itakayotufundisha hayo, 

ibrahim Alaattin GOVSA 














^ujifume misinfpa ^mani * , 



JIBU LA ABU HANIFA 


Imain Abu Hanifa, miongoni mwa 
wanazuoni wakubwa wa Uisiamu, aiikuwa 
akiishi mji Baghdad. Aliwalea wanafunzi wengi 
na kuaminiwa na kuheshimiwa na kila mtu. 


Wokati huo kulikuwa na msomi mwingine 
ambaye alikanusha uwepo wa Allah na 
alikuwa akijadiliana na wasomi wengine 
aliokutana nao katika safari zake. 











5 





































^ujiJumenJjislamu 


Msomi huyu kofiri oiisikio kuhusu umaarufu 
na umashuhuri wa Abu Hanifa. Aiisafiri mpaka 
Baghdad kwa iengo ia kujadili naye masuaia 
hayo. Aiipokufana naye alianza kufanya 
mjadaia. Lakini Abu Hanifa hakujibu mara 
moja hoja yake. Aiimuomba wakufane kesho 
mahaii paiepaie. Hapo ndipo angempatia 
jibu. 

Siku iiiyofuata, Abu Hanifa hakuonekana 
kwenye mkufano kama alivyoahidi. 

Msomi yule kafiri hakuiipenda 
hiio. Aiipokaribia kuondoka, 

Abu Hanifa akafokea. 


Msomi 

akamwambia 

Hanifa: 


yule 

Abu 



— Kwa nini 
umecheiewa? Uiikuwa 
ukiogopa kujadiiiana nami? 

Abu Hanifa akajibu: 


— Hapana, sikuogopa. Unajua kwamba 
mtoTigris unazigawa pande mbiii za Baghdad, 
nami ninaishi upande wa piii wa mto. Usiku 
upepo ulivuma na kulipeperusha daraja. 
Nikafaka kujenga daraja jipya biia seremaia au 
mhandisi. Niliiamuru miti na mawe kunijengea 
daraja. Nikasema: "Miti na mawel Njooni 
haraka mnitengenezee daraja." Nilichofaka 
kiiitokea iakini iiichukua muda mrefu kinyume 
na matarajio yangu. Niiivuka na kuja hapa, 
japokuwa nimechelewa. Sasa niko hapa." 

Msomi huyo akacheka na kuuiiza: 

— Enyi watul Huyo ndiye mtu mwerevu 
zaidi kati yenu? Je yawezekana kujenga 
daraja biia fundi na mhandisi? Je, si ujinga 
kuamini hivyo? 


Abu Hanifa akatoa hoja yake: 

— Ewe usiye na busara! Kwa kuwa wadai 
kuwa daraja haiiwezi kujijenga ienyewe, 
unawezaje kudai kuwa ulimwengu huu 
mkubwa unaweza kutokea wenyewe?! 

Msomi yuie hakuwa na ia kujibu zaidi ya 
kusema: "Hiii suala iimekwisha. Sasa nioneshe 
Ailah nami nimuamini." 

Abu Hanifa akachukua giasi ya 
maziwa na kuuliza: 

— Niambie siagi 

inatokana na nini? 

— Hakika hutokana na 
maziwa. 

— Sasa, waweza 

kunionesha hayo mafuta katika 
maziwa haya? 

— Ni kweii katika maziwa haya kuna 
mafuta, iakini hayawezi kuonekana. Kwa 

sababu yamemezwa ndani ya maziwa, hayo 
kafika eneo maaiumu. 

— Unaamini kwamba mafuta katika 
maziwa haya hayawezi kuonekana. Kwa 

hoja hiyo hiyo, kwa nini huamini kuwa Aiiah 
Muumba yupo lakini hawezi kuonekana? 

Kwa maneno hayo, msomi yuie 
akatambua kosa iake. aiikiri kwamba 
kuna Muumba wa uiimwengu huu lakini 
haiwezekani kuonekana. Aiiomba msamaha, 
akaachana na madai yake ya mwanzo. Aiikiri 
na kutambua uwepo na umoja wa Aiiah. 










MPANGILIO KAMILI KATIKA 
ULIMWENGU WA NDANI NA NJE 


Uwepo na umoja wa Allah ni ukweli 
usloplngika, Tukijichunguza sisi wenyewe na huu 
ulimwengu kwa umakini inatosha kutambua 
uwepo, umoja na ukuu wa Aiiah, 



Katika mwiii wa mwanadamu, ambao 
unaanza na seli moja, kuna takribani seii triiioni 
100, Katika kila kiini cha seii, kuna molekuli moja 
ya DNA, Kila taarifa kuhusu sifa za mwili wa 
mwanadamu zinatunzwa katika molekulu za 
vinasaba hivi, Katika seli ya mwanadamu, kuna 
vinasaba vipatavyo bilioni 3, Kwa maneno 
mengine, kuna taarifa zilizofichika katika 
mada bilioni 3 katika DNA ya kila seli, Taarifa 
zote kutuhusu kuanzaia kwenye rangi ya ngozi 
mpaka kwenye rangi ya macho na maradhi 
ya vinasaba vyetu hutunzwa katika DNA zetu 
na kupelekwa kwenye vizazi vijavyo kupitia DNA 
zetu. 




"Sema: Yeye ndiye aliye kuumbeni tangu 
mwanzo, na akakupeni masikio na ma- 
cho, na nyoyo, Ni kidogo kabisa shukrani 
zenu," 


(al-Mulk, 67:23) 


Utendaji kazi usiokuwa na idadi katika miili 
yetu, kama vile mapigo yetu ya moyo hutokea 
bila sisi kuwa na udhibiti na hiari yoyote, Hata 
hivyo, kuna nidhamu kamili katika mifumo yote 
tuliyonayo, 

Kila tunachokifanya, kufikiri, kusema 
na kuhisi, hutokea katika ubongo wetu, 
Mawasiliano yanayowezesha hili katika ubongo 
wetu huundwa na niuroni zilizo katika ubongo 
wetu, Katika ubongo wa mwanadamu, kuna 
niuroni zipatazo milioni 100, au kwa maneno 
mengine seli za neva, lli ufikiri, uone, na uhisi, 
mawasiliano kati ya seli hizi ni lazima, Niuroni 
bilioni 100 katika ubongo wetu huwasiliana 
kupitia viunganishi trilioni 100 vya mawasiliano, 

Unaposoma misitari hii, mabilioni ya 
michakato inatokea ndani ya macho yetu, 
Miale ya mwanga inayoyafikia macho yetu 
huanza kwenda kwenye konea, kisha kwenye 
kiini, na kisha kwenye lenzi, Hapa seli za kubaini 
mwanga huibadilisha miale ya mwanga 
kwenda kwenye ishara za kumeme na kuzituma 
kwenye vimalizikio vya neva kama taarifa, 
Ubongo huyaunganisha maoni yanayotoka 
kwenye macho yote mawili na kuwa uoni 
mmoja, Hutambua umbile na 








^ujiJumenJjislamu 







rangi ya kitu husika. mchakato wote huu 
hufanyika ndani ya muda wa kumi ya sekunde, 


Asiiimia 75 ya ardhi na karibu asiiimia 70 ya 
mwiii wa mwanadamu ni maji. Maji yanaweza 
kwenda katika kiia seii ya mwiii wa mwanadamu 
na yanaweza kusafiri ndani ya kiia mshipa uiio 
ndani mwetu, Hubeba vurutubisho kupeleka 
kwa kila seli kati ya seli trilioni 100 zilizo katika mwili 
wa mwanadamu na kuzipatia oksijeni na nishati, 
Maji ni neema isiyokuwa na kifani kwa uhai wetu. 

Matunda na mbogamboga yanayotokana 
na ardhi ileile na kumwagiliwa maji yaleyale 
yana utofauti wa ajabu. 

Ladha na harufu tofauti ya matunda na 
mbogamboga zinazopata msaada wa ardhi, 
maji, na madini, zimeendelea kuwepo mpaka 
leo bila kubadilika au kuchanganyika. 

Kila taarifa kuhusu mmea fulani 
zimehifadhiwa katika mbegu ndogo 
inayouzalisha mmea huo. Mbegu zinakuwa 
na taarifa zote kuhusu mimea yao kama vile 
muundo wa majani na matawi, rangi, ukubwa, 
ladha, harufu na muundo wa matunda yake, 
lli kiumbe hai kiweze kuishi katika ulimwengu 
huu, kinahitaji vitu vingi kama vile umbali kutoka 
kwenye jua, hali joto baina ya viwango fulani, 
kaboni, ozone, na mzunguko wa maji, madini 
ambayo huletwa na vidubini, usanidinuru, 
mteremko wa ardhi, nguvu ya uvutano, 
nguvu inayofanya viini vya atomu viendelee 



"Tutawaonyesha Ishara zetu katika upeo wa 
mbali na katika nafsi zao wenyewe..." 


(Fussilat, 41: 53) 


kuwa pamoja, na mambo mengine mengi. 
Ardhi tunayoishi imeumbwa katika namna 
inayohakikisha vitu vyote hivyo vinakuwepo na 
imehifadhiwa katika namna maalumu. 

Inaaminika kuwa makundi bilioni 300 ya 
nyota kubwa katika ulimwengu, Kundi la Milky 
Way ni kundi moja tu. Jua, ambalo lina ukubwa 
mara 103 ya dunia ni moja kati ya nyota bilioni 
250 katika kundi la Milky Way. Umbali kati ya 
Jua na sayari ya dunia ni kilometa milioni 150. 
Sayari zote angani huzunguka kwenye mhimili 
maalumu katika mfumo huu. 



"Ametukuka Mwenyezi Mungu Mbora wa 
waumbaji." 


(Al-Muuminun, 23: 14) 
































^ujifume misinfpa ^mani 


JIBU MOJA KWA MA5WALI MATATU 


Hapo zamani alikuwepo mtu mmoja 
ambaye hakumuamini Allah. Alikuwa 
akimwambia kila mtoto aliyekutana naye 
kuwa amebaini kuwa Allah hayupo, kwa 


sababu kama angekuwepo angemuona. 
Kafiri huyu alikuwa na jirani mzuri sana aitwaye 
Yunus. Yunus alimuamini Allah, akaswali na 
kamwe hakusema uongo. 






























L • ■ i 

^ujiJumenJjislamu 







Alikuwa akiishi vizuri na kila mtu. Alikuwa 
akiwakusanya watoto na kuwauliza; "Nani 
aliyewaumba?" Kama hawajui jibu, alikuwa 
akiwafundisha kusema: "Allah ndiye 

aliyekuumba mwanangul" 

Siku moja, yule kafiri alikuja kwa Yunus 
na kumuuliza akidhani kuwa hataweza kujibu 
maswali yake: "Nitakuuliza maswali matatu 
kuhusu dini na imani. Ngoja tuone kama 
utaweza kuyajibu". Yunus akajibu kwa ujasiri na 
kujiamini kutokana na imani aliyokuwa nayo: 

— Uliza tuone. Aliiambia nafsi yake "Uliza 
utapata jibu lakol" 

— Swali langu la kwanza: Unadai 
kwamba Allah yupo. Kama Allah angekuwepo 
tungemuona. Kwa kuwa hatumuoni, hayupo. 
Kama yupo basi nioneshel Swali langu la 
pili: Anasema kuwa Shetani ataadhibiwa 
kwa moto, lakini mnaamini kwamba Shetani 
aliumbwa kwa moto. Inawezekanaje moto 
uunguze moto? Swali langu la tatu; 

Kwa kuwa kheri na shari hutoka 
kwa Allah, kwa nini aniadhibu 
kwa kutamuamini? 

Yunus alimsikiliza kwa 
makini, akasema: "Hili 
hapa jibu la maswali yote 
matatu", akachukua jiwe 
na kumpiga kichwani. 

Mtu yule akamshitaki 
Yunus mahakamani. Walipofika 
mahakamani, hakimu akamuuliza 
Yunus: 

— Ulimpiga jiwe mtu huyu kichwani? 
Yunus akajibu: 

— Ndiye mheshimiwa. Lakini nilifanya 
hivyo ili kumjibu maswali yake matatu 
aliyoniuliza. Akaanza kueleza kilichotakea. 


Kwanza, aliniambia kuwa hamuamini 
Allah kwa sababu hawezi kumuona. Alitaka 
nimuoneshe ili aamini kuwa yupo. Nikampiga 
kichwani, na sasa anadai kuwa kichwa chake 
kina maumivu, nataka anioneshe hayo 
maumivu, vinginevyo siwezi kumuamini. Kwa 
kuwa anakataa vitu ambavya havioni, nami 
ninayakataa maumivu yake. 

Pili, aliniuliza inawezekanaje Shetani 
achomwe moto wakati aliumbwa kwa moto. 
Mtu huyu ameumbwa kwa udongo. Kwa 
kuwa moto hauwezi kuunguza moto, dongo 
nililompiga haliwezi kumuumiza. 

Tatu, alidai kuwa yeye kuwa kafiri ndio 
majaliwa yake. Aliniambia kuwa haiingii 
akilini kwake kuadhibiwa kwa sababu ya 
hila. Inaonekana pia kuwa ilikuwa majaliwa 
kupigwa na dongo kichwani mwake. Kwa nini 
anampotezea muda hakimu kwa mashitaka 
haya? 

Hapo, hakimu akamuuliza yule 
kafiri; 

- Unasemaje kuhusu hili? 




Mtu yule aliona aibu 
kwa alichokisema mwanzo 
na kutambua kosa lake: 

— Mheshimiwa 

hakimul Yunus amesema 
kweli, na yuko sahihi. Sina 
malalamiko tena na ninataka 
kuwa Muislamu. Tafadhali muache 
anisaidie. 

Yunus na jirani yake waliondoka 
mahakamani pamoja na kuwa marafiki 
wazuri sana. 

















k 


S!0: ^S^ * '. ’. - * ^ 






'.'i 




‘aV 


•^'4- 


^t^ijunze misin^pa (S^mani 


TUNAMTAMBUA ALLAH MTUKUFU KUPITIA SIFA ZAKE 


Viungo vyetu vya hisia vinavyotusaidia 
kuelewa mambo vina kikomo. Kwa sababu hii, 
hatutaweza kuona na kusikia kila kitu. 

Kwa mfano, hatuwezi kuona vijidudu na 
virusi pembezoni mwetu, hatuwezi kusikia sauti 
ya chini kama ile ya nyayo za sisimizi au sauti 
ya juu kama vile sauti ya mzunguko wa dunia 
kwenye mhimili wake. 

Kama ilivyo kwa viungo vyetu vya hisia, 
uwezo wa akili zetu pia una kikomo. Miongoni 
mwa maeneo ambayo akili zetu zina ukomo ni 
Dhati ya Tabia za Allah, 

Tunaweza kufikia hitimisho kuhusu uwepo 
wa Allah na umoja Wake kwa kutumia akili 
zetu na kutazama ushuhuda mbalimbali 
unaopatikana katika ulimwengu. Hata hivyo, 
hatuwezi kutengeneza wazo kuhusu Dhati Yake. 
Tunaweza kumtambua Allah na kumuamini 
katika njia aliyoturuhusu, kupitia sifa zake. 




Allah Mtukufu anasema: 


"Macho hayamfikilii bali Yeye anayafikilia 
macho,, 


u 


(al-An’am, 6: 103) 



Mtukufu Mtume (s.a.w) anasema: 


"Kila kinachokujua akilini mwako kuhusu 
dhati ya Allah, basi huyo siye, Fikiria kuhusu 
alivyoviumba Allah, usifikirie kuhusu dhati ya 
Allah, Hilo liko nje ya uelewa wetu," 


(Haithami, Majma al-Zawaid, I, 81) 


.T. 

k 
















•V 

^ujiJumenJjislamu 


. V- 


.'V* 




#: 




Mola wetu Mtukufu amezitaja sifa Zake 
ndani ya Qur'an Tukufu ili tupate kumtambua 
vyema, lli tumtambue Aiiah na kumuamini 
ipasavyo, yatupasa kuzijua sifa hizi, 


Tunaweza kuzichunguza sifa za Aiiah 
katika makundi mawili, zinazohusu dhati Yake, 
uumbaji wa ufalme Wake na hukmu Zake: 


SIFAZAALLAH 



I) Sifa za asili za Allah (AL-SIFAT AL-DHATIYYAH) 

Ni sifa za Allah makhsusi Kwake tu. Sifa hizo ni sita: 


Sifa za asili za Allah 


i 





Uwepo (Al-Wujuud) 

Yeye ni mwenye kuwepo 


V 


J 


Kutofanana na chochote 
(Al-Mukhalafatun lil Khawadifh) 

kutofanona na viumbe. 



Utangu (Al-Qidam) 

\ 


Uwepo wake hauna mwanzo. 


V 

Yeye ni wa tangu na tangu. 

J 



Kubaki (Al-Baqaa) 

\ 


Uwepo wake hauna mwisho. 


V 

Yeye ni wa milele. 

J 


\ 


( - 

Umoja (Al-Wahdaniyyah) 




\_ 

Yeye ni mmoja na wa pekee. 

y 


Kujitosheleza (Al-Qiyam bi'nafsihi) 

Allah hamtegemei yeyote ao chocte katika uwepo 
Wake. ni Mwenye kujitosheleza. 


































1. Uwepo: Allah yupl, Kutokuwepo nl 
jonnbo llsllowezekona Kwoke. 

2. Wa tangu na tangu; Alloh nl wo tongu 
no tongu; uwepo Woke houno mwonzo, 
Hokuno mwonzo wo kuflklrlko omboo Alloh 
hokuwepo. 

3. Wa milele; Alloh nl wo mllele; uwepo 
woke houno kikomo. Umboli wowote wo 
baodaye omboo mtu onawezo kuuflkirio, 
houwezi kufiko mudo omboo Alloh hotokuwepo. 

4. Umoja: Alloh ni mmojo no wo pekee. 
Hokuno mwinglne ou kitu kingine chenye sifo 
Zoke. 

5. Kutofanana na yeyote au chochote: 

Alloh hafonani no kiumbe chochote. 
Ametokasiko dhidi yo umbo lolote ou mowozo 
yoyote omboyo mwonadomu onawezo 
kuyawozia. 














misin^pa ^Simani 




Allah Mtukufu anasema: 


"Enyi wotul Nyinyi ndio wenye hojo kwo 
Mwenyezi Mungu, no Mwenyezi Mungu 
ndiye Mwenye kujitosho, Msifiwo," 


H 


(Faatir,35: 15) 




Allah Mtukufu anasema: 



"Semo; Yeye Mwenyezi Mungu ni wo pe- 
kee. Mwenyezi Mungu Mkusudiwo, Hoku- 
zoo wolo hokuzaliwa. Wolo hono onoye 
fonano noye hoto mmojo." 




(Al-lkhlas, 112: 1-4) 


6. Kujitosheleza: Alloh hoitajii kitu kingine. 
Hakuna aliyemuumba Allah, Ni mwenye 
kujitoesheleza katika uwepo Wake, 
































-..d* ■ ■ ► s 


‘ ^ujiJumenJjislamu 






a,' > ^ 


V 



BINTI WA MUUZA MAZIWA 


Umar (r.a) alipiga marufuku kitenda cha 
kuongeza maji kwenye maziwa, Usiku mmoja, 
wakati akitembea katika mji wa Madina kwa ajili 
ya kuangaiia utekelezaji wa sheria na nidhamu, 
alichoka, Aliegemea kwenye ukuta wa 
nyumba moja ili kupumzika, Kwa bahati alisikia 
mazungumzo kati ya mama na binti yake: 

Mama: 

— Mwanangu kaongeze maji kwenye 
maziwa, 

Binti: 

— Mamal Khalifa hajakataza kufanya 
hivyo? 


— Mamangul Hata kama Khalifa hawezi 
kutuona, Allah hawezi kutuona? 

Umar (r,a) aliondoka taratibu baada 
ya kusikiliza kilichoendelea, Baada ya jua 
kuchomoza, aliwatuma ndugu kwenda 
kumchumbia binti yule, Mmoja wa mabinti 
kutokana na ndoa hii alipata mtoto aitwaye 
Abdulaziz, Mtoto huyo ni Umar ibn Abdulaziz 
ambaye anajulikana pia kama "Umar wa pili" 
katika historia ya Kiislamu, Kama alivyokuwa 
babu yake Umar (r,a), wakati wa utawala wa 
Umar ibn Abdulaziz, ambaye alijulikana kwa 
uadilifu wake, watu wake waliishi kwa furaha na 
amani. 



— Mwanangul Usiku huu atatuonaje? 


























*** 


^t^ijunze misin^pa (S^mani 


II) SIFA THABITI ZA ALLAH (AL-SIFAT AL-THUBUTIYYAH) 


Hizi ni sifa kamiiifu za Aiiah zisizokuwa na kikomo. Sifa hizi hutusaidio kutambua vyema namna 
Aiiah aiivyouumba uiimwengu na anavyoudhibiti. 


SIFATHABITIZAALLAH 





Uhai (Al-Hayat) 

Aiiah yu hai na ndiye chanzo cha uhai wote, 


Ujuzi (Al-llm) 

Aiiah ana ujuzi usiokuwa na kikomo. 



Msikivu (AI-SamT) 

N 

V 

Allah ni msikivu wa kila kitu. 

J 



Mwenye kuona (Al-Baseer) 



Allah ni Mwenye kuona kila kitu. 

y 


Utashi (Iraadah). 

Ailah ni mwenye utashi na hufanya apendavyo. 


Uwezo (Al-Qudrah) 

Allah ni mwenye nguvu na uwezo usiokuwa na kikomo. 




r 

Mwenye kuzungumza (Al-Kalam) 

N 


Allah ni mwenye kuzungumza 

) 


Uumbaji (Al-Takwin) 

Allah huumba kila kitu kutoka katika hali ya kutokuwa 
chochote. 



































^ujiJumenJjislamu 

1. Uhai: Allah yu hai daima. Uhai Wake 
hauna mwanzo wala mwisho. Tofauti na uhai 
wa viumbe, uhai Wake hautegemei muda, 
sehemu waia umbo. Huvipa uhai viumbe 
vyote, na kiia kitu hupata uhai kupitia Kwake. 

2. Ujuzi: Ailah Mtukufu anajua kila kitu 
Mbinguni na Ardhini. Hakuna asichokijua. 
Anazijua Mbingu, Ardhi na kila kilichopo baina 
yake, kanuni zote za ulimwengu, na kila 
kinachotokea. Anayajua mabilioni ya nyota 
zilizoko ulimwenguni, anajua kila kitu, na anajua 
siri ambazo watu huzificha kwa sababu yeye 
ndiye Muumba wetu sote. Aidha, ujuzi wa Allah 
hauna mpaka, Nidhamu, mfumo na mizani 
inayoonekana ulimwenguni ni ushuhudatosha 
wa ujuzi wa Allah usio na kikomo, 

3. Msikivu: Allah ni mwenye kusikia kila kitu. 
Ametakasika na dhana ya ukaribu au umbali 
katika usikivu Wake. Anasikia na kuelewa yote 
yanayosemwa na kila kitu katika ulimwengu 
nyakati zote. Husikia dua na maombi ya dhahiri 
na batili. Allah ametakasika na zana au kiungo 
cha kusikia, Uwezo Wake wa kusikia hauna 
kikomo, Kusikia Kwake kitu fulani hakumzuii 
kusikia kitu kingine, 

4. Mwenye kuona: Allah ni mwenye kuona 
kila kitu. Haijalishi iwapo kitu husika kiko mbali au 
karibu, kidogo au kikubwa. Anaona tulipo na 
tunachokifanya. Hahitajii jicho kama sisi. 

5. Utashi: Kila kitu hutokea kwa utashi wa 
Allah Mtukufu. Hakuna kinachoweza kufanyika 
bila utashi na amri Yake. Kuna hekma katika kila 
anachokitaka na kukifanya. Kila alichokiumba 
kina sababu na hekma ndani yake. Hakuna 
nguvu inayoweza kuzuia utashi wake au amri 
Yake. 

6. Uwezo: Allah ni mwenye nguvu na uwezo 
usiokuwa na kikomo, Hakuna asichoweza 
kufanya. Hakuna kinachomzuia kufanya 



"...Na Yeye anajua kilioko nohi kavu na 
baharini. Na hoiidondoki jani ila anali- 


jua..." 



"Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye 
kusikia Mwenye kuona," 


(Al-Muumin, 40:20) 



"Hakika amri yake anapo taka kitu ni kuki- 
ambia tu: Kuwal Na kikawa," 


(Ya-Sin; 36:82) 












































Allah Mtukufu anasema: 


"Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Muumbaji, 
Mtengenezaji, Mtia sura." 


(Surah Al-Hashr (Exile, Banishment); 59:24) 




apendavyo. Tukiuangalia ulimwengu na 
maajabu yaliyo ndani yake inatosha kuelewa 
ukuu wa uwezo wa Allah usiokuwa na mipaka 
wala kikomo. Mzunguko wa nyota na sayari 
ambazo zina uzito wa mamilioni ya tani na 
uumbwaji wa mwanadamu kutokana na seli 
moja ni mifano tu ya uwezo wa Allah. 

7. Kuzungumza: Allah Mtukufu ana 
uwezo wa kuzungumza bila kuhitaji viungo na 
harakati za kimwili tunazozihitajia sisi binadamu 
ili kuzungumza. Maneno yake hayawezi 
kulinganishwa na maneno ya binadamu. Mola 
wetu Mtukufu huzungumza na kila kiumbe 
kwa lugha ambayo kiumbe hicho kinaweza 
kuielewa. Kwa kuziamuru mbingu na ardhi, na 
viumbe vyote vidogo au vikubwa hutangaza 
maneno Yake. Alizungumza na mitume kupitia 
vitabu vitukufu alivyoviteremsha na kupitia 
mitume akazungumza na binadamu wote. 
Qur'an Tukufu na vitabu vilivyoteremshwa kutoka 
mbinguni alivyoviteremsha kwa wanadamu 
wote ni maneno Yake. 

8. Kuumba: Allah ndiye Muumba wa 
ulimwengu na kila kilichomo ndani ya ulimwengu. 
Allah aliumba kila kitu kuanzia viumbe hai 
vinavyoweza kuonekana kwa darubini mpaka 
nyota kubwa ambavyo ni vikubwa kwa maelfu 
ya mara zaidi ya dunia. Yeye ndiye Muumba, 
mwenye kutoa uhai, Mwenye kuruzuku, Mwenye 
kufanya kukipa uhai kila kitu. Yeye ndiye Muumba 
pekee, hakuna mwingine. 

Uumbaji ni sifa ya Allah Mtukufu peke Yake. 
Huumba kila kitu kutoka katika hali ya kutokuwepo. 
Zana za kiteknolojia na uvumbuzi unaofanywa na 
viumbe wa Allah, vyovyote vile utakavyokuwa, ni 
utengenezaji wa vitu ambavyo tayari vipo. 


* ' 

^t^ijunze misin^pa (S^mani * , 







4 , ' t - 












ALLAH ANAONA KILA KITU 



Baba aliwakusanya wanaye na 
kumpa kila mmoja pete ya thamani, 
Aliwataka wazifiche sehemu, iii asiwepo 
wa kuziona na wazitumie baada ya yeye 
kufariki dunia. Baada ya kuzichukua pete 
hizo, walitafuta sehemu ya kuzificha. 
Watoto wawiii walizificha katika mizigo 
yao kwa umakini na kurudi kwa baba yao. 
Waiimsubiri ndugu yao wa tatu. Baada ya 
muda mrefu kupita, mtoto huyo hakurudi, 
Jioni iliingia na baada ya kuanza kuwa 
na wasiwasi juu ya ndugu yao, alitokea 
akiwa na pete mkononi, Waliona kuwa 
amechukua muda mrefu kuficha kitu 
kidogo kama pete, wakamtania: 


— Mwanangu! Tazama, wenzako 
wameweza kuficha pete zao. Kwa nini 
umerudi na pete yako? 


— Babal Si uiitutaka tufiche pete 
sehemu ambayo hakuna atakayeweza 
kuziona? 


— Ndiyo. 


— Baba, niiitazama kiia mahaii, 
lakini sikuweza kuipata hiyo sehemu. Kwa 
sababu kiia nilipokwenda nilibaini kuwa 
Aliah Mtukufu ananiona. Ndiyo maana 
nimeirejesha hii pete. 


Baba aiifurahishwa na maneno ya 
mwanaye, akasema: 


— Ndugu yetu ulitazama kila sehemu 
lakini hukuweza kupata sehemu ya kuficha 
pete, Wakati huo huo walikuwa wakijidai 
kuwa kwa muda mfupi wamefanya kile 
walichoagizwa na baba yao. 


— Vizuri sana mwanangul 
Kwa mtihani huu mdogo nilitaka 
kuwakumbusha kuwa Ailah anatuona kila 
mahaii na kiia wakati. 


Baada ya kuwatazama kwa makini 
watoto zake watatu, baba alimwambia 
yuie ambaye hakuweza kupata sehemu 
ya kuficha pete: 


# 









u 

W' V 

" l 



'I 



f 





m: 








*-*t*A' 











MOLA WANGU! NIMEKUTAMBUA 
NA KUKUAMINI KWA MOYO WANGU WOTE 


Mola wangu! Wewe ni Mwenye kuwepo. 
Uwepo Wako houhitajii ohochote. Wewe ndiwe 
uliyetuunnba na kutuhabarisha kuhusu uwepo 
Wako. Kila kipo kwa sababu Yako. Wewe ndiwe 
uliyeumba vitu vyote na kuvipatia uhai. Ukitaka, 
waweza kuviangamiza vyote. 

Mola wangu! Huna mwanzo wala mwisho. 
Wewe ni wa mwanzo na wa mwisho. Wewe 
ndiwe uliyeumba zama na utaendelea 
kuwepo baada ya zama. Wewe pekee ndiwe 
usiyekuwa na ukomo. Vingine vyote ni vyenye 
kupita. Kila chenye kuzaliwa kitakufa na kila kitu 
kitaangamia na kutoweka. Wewe pekee ndiwe 
wa milele. 

Mola wangu! Wewe ni Mmoja na 
wa pekee. Huna mshirika na hakuna 
kinachofanana Nawe. Nguvu na uwezo wote 
ni Wako. Wewe ndiwe uliyeumba kila kitu na 
Mwenye kudhibiti kila kitu. Mfumo huu kamili na 
uwiano unaendelea ulimwenguni ni kazi Yako; 
na ni ushuhuda kuwa hakuna mungu ila Wewe. 

Mola wangu! Hafuwezi kuijua dhafi Yako. 
Tunachojua ni kwamba uko tofauti na yote 
tunayoyajua. Umetakasika na kila chenye 
kufikirika. Uwepo Wako unatokana na Wewe. 
Umetakasika dhidi ya kufanana na chochofe, 
huna mfanano na umetakasika. Wewe ndiwe 
Mola wetu na tunakuamini. 

Mola wangu! Wewe ndiwe unayetaka kitu 
na kukiumba kutoka katika hali ya kutokuwepo. 
Kila kitu huwepo kwa sababu unataka kiwepo. 
Kuna hekma katika kila unalofanya. Wewe ni 
Mwenye nguvu na Mkuu. Hakuna anayweza 
kupinga au kubadili uamuzi wako. 



KWAJiNALAALLAH 

Allah ni neno lefu la kwanza, 

Msingi wefu umejazwa imani. 

Kila kazi inayoanza kwa jina la Allah, 
Humalizika kwa furaha, 

Tunapoamka asubuhi, 

Husema "BISMILLAH (kwa jina la Allah)." 
Tunapokula au kunywa, 

Ninapofungua kifabu changu... 

Daima husoma Basmalah (Bismillah) 

Kamwe sisahau, hafa mara moja. 
Humuelekea Mola wangu, 

Nguvu hunijia moyoni mwangu. 

Kwa kuwa pamoja na Allah, ehafa kidogo 
huwa kingi, 

Tabu na ugumu huondoka, 

Mwenye kusoma Basmalah, 

Huwa sambamba na mafanikio. 

Kamwe siachi kuisoma, na 
Allah hunisaidia. 


M. Asim KOKSAL 









7 ^ 






*V > V ‘ 

^uJifun:z6nXislamu 


- 


4 




> 4 ■ 




■ V 

' jfc'fk' ^ 


t - *'. '4 . 


:#; 


Mola wangu! Wewe ndiwe usemaye 
maneno ya kweli kabisa kuliko maneno yote. 
Wewe ndiwe uliyetuletea maneno na vitabu 
Vyako kwetu kama rehma kwa waja Wako. 
Lau kama miti yote ikiwa kalamu na bahari 
zote zikawa wino, haziwezi kutosha kuandika 
maneno Yako. 


Mola wangul Wewe ndiwe Mwenye 
kuumba kutoka katika hali ya kutokuwa 
chochote na unayweza kukiangamiza kila 
chenye kuwepo. Unaviumba vitu vyote kwa 
uwiano maalumu na kuvidhibiti kwa uwezo 
Wako Mkuu, 



Ewe Mola wangu! Zitakase nyoyo zetu dhidi ya mawazo yasiyolingana na Ukuu 
Wakol Tufanye tuishi na kufa hali ya kuwa tukiwa Waislamul 

Usitupatilize kwa sababu ya dhambi na makosa yetul 

Tusamehe dhambi zetu za siri na za wazi 

Tujaalie msaada wako katika utoshelevu na ufakiri! 

Wewe ndiwe ujuwaye mahitaji yetu na kuyasikia maombi yetu. Zikubali dua zetu! 

Amin 






^ujifume misinfpa ^mani 


KUANA MWGNY€ IMANI 


Siku moja Mjumbe wa Allah (s.w) 
aliwaambia Maswahaba zake kisa 
kifuataaho: 

Katika umma zilizopita, alikuwepo 
mfalme na mchawi wake. Mchawi 
alipozeeka alimwambia mfalme; 


— Sasa nimezeeka. Nilefee kijana 
nimfundishe uchawi wangu. 

Kutokana na ombi hilo, mfalme 
alimpelekea kijana mmoja. Kijana huyo 
alipokuwa njiani kuelekea kwa mchawi huyo, 
alikutana na mchamungu mmoja jangwani. 


2-|B 










V-'V 




















.-v--. 

1 » « 

* -_t * #, 


• 9 

» • 

•t ■ • 


^ujiJumenJjislamu 


< * 

« 14 * 



Mchamungu huyo aliyekuwa na imani ya 
Mungu mmoja, aiikuwa amempinga mfaime 
aliyedai kuwo yeye ni Mungu. Mchamungu 
huyo aiikuwa amejificha eneo hilo dhidi ya 
mateso ya mfalme na askari wake. 

Kijana yule alifanya mazoea ya 
kumfembelea mchamungu hyu kila 
alipokuwa njiani kuelekea kwa mchawi. 
Alipenda maneno aliyokuwa akiambiwa na 
mchamungu. Alikuwa akiona tabu kuondoka 
na wakafi mwingine alikuwa akichelewa 
kwenda kukutana na mchawi. Kila alipokuwa 
akichelewa, mchawi alikuwa akikasirika na 
kumpiga. 

Siku moja kijana aliona mnyama 
mkubwa wa hatari aliyekuwa akiwashambulia 
wapitaji. Alijisemea moyoni "Sasa nitajua nani 
mwenye nguvu, mchamungu au mchawi", 
akachukua jiwe na kumtupia mnyama yule 
huku akisema: "Ewe Allahl Kama unaona kile 
kinachofanywa na mchamungu kuwa ni bora 
kuliko kinachofanywa na mchawi, basi muue 
mnyama huyu ili watu waweze kuendelea 
na safari yao." Mnyama yule akafa na watu 
wakaendelea na safari yao. Yule kijana 
akamwambia mchamungu yule kilichotokea. 
Mchamungu akasema: 

- Ewe kijanal Ninaona kuwa umefikia 
daraja kubwa. Ninahisi baada ya muda 
mfupi utapafa shida. Yakitokea hayo, 
usimwambie yeyofe mahali nilipo. 

Kijana yule alikuwa akiwaponya vipofu, 
mabarango na maradhi mengine pia. 

Wakafi huo mfalme alikuwa akimjua mtu 
mmoja ambaye alikuwa kipofu. Mtu huyo 
alisikia habari hizo akaenda kwa yule kijana 
akiwa na zawadi nyingi za fhamani na 
kumwambia: 

— Ukiyaponya macho yangu, zawadi 
zote hizi zitakuwa zako. 


Kijana akasema: 

— Sina uwezo wa kuponya mimi 
mwenyewe. Allah Mtukufu pekee ndiye 
mponyaji. Ukimuamini Allah nitamuomba 
akuponye, naye atakuponya. 

Kipofu akamuamini Allah Mtukufu. Allah 
alimponya, akarudi kwa mfalme akiwa 
mzima, akampatia kiti kafika baraza lake la 
mawaziri. 

Mfalme akamuuliza: 

— Nani aliyekuponya macho? Mtu yule 
akasema: 

— Mola wangul 

Mfalme akasema kwa sauti kali: 

— Una Mala tofaufi na mimi? 

Mtu yule akasema: 

— Allah Mfukufu ndiye Mola wangu na 
Mola wako. 

Mfalme alikasirishwa na maneno hayo 
na kumfia kifungoni. Walimuadhibu mpaka 
akawaambia mahali alipo yule kijana. 
Walipomtafuta kijana yule wakamleta mbele 
ya mfalme. Mfalme akamuuliza: 

— Kijana, yaonekana uchawi wako ni wa 
kiwango cha juu sana kiasi kwamba unaweza 
hafa kuponya upofu na mabaranga. 
Nimesikia kuwa unafanya mambo mengi, 
je ni kweli? 

Kijana akasema: 

— Siwezi kuponya mimi mwenyewe. 

Allah Mtukufu ndiye anayeponya. 

Mfalme alimuweka kifungoni akidhani 
kuwa elimu hiyo aliipata kutoka kwa yule 
mchamungu. Walimuadhibu mpaka 
alipowaambia alipo yule mchamungu. 

Walimleta yule mchamungu na 
kumwambia aikufuru imani yake. 

































Hakukubaliana na hilo. Mfalme akatoa amri 
akatwe vipande viwili kwa msumeno. Kisha 
yule mtu wa mfalme aliletwa akaambiwa; 
"Ikufuru imani yakol" alipokafaa naye 
alipasuliwa vipande viwili. Kisha kijana 
aliletwa na kupewa vitisho mbalimbali kama 
vile "Ikufuru imani yako la sivyo utakufal" 
akakataa. Mfalme alimkabidhi kwa askari 
wake na kuamuru; 

— Mpelekeni mtu huyu mlimani. 

Akiikufuru imani yake itakuwa heri kwake, 
vinginevyo mtupeni kutoka juu ya mlima. 

Askari walimpeleka mpaka kwenye kilele 
cha mlima. 

Kijana yule akaomba dua akisema; 

— Ewe Allahl Niokoe kutoka mikononi 
mwao kama upendavyol 

Kwa dua hiyo, mlima ukatikisika na askari 
wote wakaporomoka kutoka mlimani. Kijana 
yule akaweza kuokoka na kurudi kwa mfalme. 
Mfalme akauliza; 

— Kitu gani kiliwapata askari wangu? 

Kijana akajibu; 

— Allah ameniokoa kutoka mikononi 
mwao. 

Mfalme alimkabidhi kwa askari wengine 
na kusema; 

— Mpelekeni mtu huyu katikati ya 
bahari. Akiikufuru imani yake muacheni, lakini 
akikataa mtupeni baharini. 

Walimchukua kijana kama walivyoagizwa 
na mfalme. Aliomba dua akisema; 

— Mola wangu! Niokoe kufoka mikononi 
mwao kama upendavyo! 

Mashua ilipinduka huku kila aliyekuwemo 
akizama isipokuwa kijana yule, akarudi kwa 
mfalme. 















misin^pa '^mani 


Mfalme alipomuona akauliza; 

— Nini kiliwapata askari wangu? 

Kijana akajibu; 

— Allah aliniokoa kutoka mikononi 
mwao. Kisha akaendelea; 

— Hutaweza kuniua mpaka 
utakapofanya nitakavyokwambia. 

Mfalme akauliza; 

— Ni mambo gani hayo? 

Kijana yule akasema; 

— Wakusanye watu wako katika uwanja 
wa wazi. Nifunge kwenye gogo la mtende, 
chukua mshale katika podo lako, nitupie 
mshale huo ukisema "kwa jina la Mola wa 
kijana huyu." Hapo tu ndipo utakapoweza 
kuniua. 



Mfalme aliwakusanya watu wake katika 
uwanja wa wazi, akamfunga kijana yule 
kwenye gogo la mtende, akachukua mshale 
na kuuweka kwenye upinde. Akautupa 
akisema "kwa jina la Mola wa kijana huyu, 
Allah." Mshale ulimpiga kijana kwenye paji 
lake. kijana yule aliweka mikono yake kwenye 
paji lake na kufariki dunia hapo hapo. Hapo 
watu wakasema; 


— Tunamuamini Mola wa kijana huyu 
Waziri yule wa mfalme akasema; 


— Umeona kilichotokea? Ulichokuwa 
wakihofia kimetokea; watu wamemuamini 
Allah. 


(Muslim, Zuhd, 73) 













■* 









HK$m r 




-Wr. 


»*«■'* 


^ujiJumenJjislamu 






MWENYEZI MUNGU ANA MAJINA 
MAZURI KABISA (AL-ASMA AL HUSNA) 


Mola wetu Mtukufu amejieleza kwetu 
kwa majina na sifa Zake. Majina haya, 
ambayo Allah ametueleza ndani ya Qur'an 
na kufundishwa katika hadith za Mtume 
Muhammad (s.a.w), yanaitwa Al-Asma Al- 
Husna (majina mazuri kabisa). Imeamriwa 
katika ayah ifuatayo ndani ya Qur'an Tukufu 
“Na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri 
kabisa, basi muombeni kwa hayo...” (Surah 
Araf, 7:180) kwamba tunatakiwa kusoma majina 
Yake mazuri wakati wa kumuomba 


Mtume wetu (s.a.w) alituhabarisha kuhusu 
majina ya Allah Mtukufu akisema: 

''A//oh Mtukufu ano majina tlslni na tlsa. 
Mwenye kuyahifadhi na kuyasoma ataingia 
Peponi" (Bukhari, Daawat, 76; Muslim, Dhikr, 5-6) 

Makusudio ya "kuhifadhi na kusoma" 
kulikotajwa katika kauli ya Mtume wetu (s.a.w) 
ni kumjua Allah kwa majina Yake mazuri 
na kuyadhukuru majina na sifa hizi, hivyo 
ataendelea kutukumbusha kuhusu Yeye, 


Hutusaidia kuyatazama maisha yetu na matukio 
yanayotokea kwa mtazamao wa majina ya 
Allah. Kwa mfano, yatupasa kuwa na uwezo 
wa kuyakumbuka majina ya Allah ya "Rahman 
na Rahim" tunashuhudia rehma na huruma 
ya mama; au tunapopata neema nzuri, 
tunatakiwa kuwa na uwezo wa kukumbuka jina 
"Razzak"; tunapoomba msamaha wa dhambi 
zetu, jina "Ghafur" linapaswa kuwa akilini mwetu; 
kila tunapofikia majira ya Maohipuo, tukumbuke 
jina "Muhyi," na tunapokabiliwa na mauti jina 
"Mumit" tunatakiwa kuyatafakari. 

Tukijifunza majina haya na maana zake, 
na kuzirekebisha tabia zetu ipasavyo, tunaweza 
kuwa miongoni mwa waja wanaopendwa na 
Allah. Hivyo, tunaweza kustahiki kupata bishara 
ya Mtume wetu (s.a.w) na kuingia Peponi, 

Tuikunjue mikono yetu na tumuombe Mola 
wetu kwa kusoma baadhi ya majina Yake 
mazuri,,. 












■ 




*;T.!i 


^t^ijimze misin^pa <Simani 


Ewe Allah ullyekusanya majlna na slfa zote nzurll 


EWE ALLAH! 




Tunakuomba kwa 
Jlna Lako Kuu, 
Zlkuball swala na 
dua zetul 


EWE RAHMAN! 
EWE RAH!M! 




Ewe Allah unayeamiliana na viumbe wote kwa 
huruma na rehmal 



Tunakuomba 
rehma Zako 
haba dunlanl na 
Akhera! 


Ewe Ailah mwenye kuvipa uhai viumbe vyotel 


EWE RAZZAQ! 




Tujaalie neema 
tele na baraka 
za halall kutoka 
Kwako 


Ewe Allah mwenye kukilinda na kukijali kila kitul 


EWE HAF!DH! 




Nilinde mimi, 
familia yangu, na 
Waislamu wote 
dhidi ya tabu na 
shari zotel 














^ujiJumenJjislamu 



EWE HAYY! 
EWE OAYYUMI 



EWE MUSAWWIR! 





EWE MUJIB! 




EWE HADI! 



Ewe Allah ullyeumba 
kila kltu katlka namna 
bora kabisa! 



Ewe Allah mwenye 
kusikia na kupokea 
aina zote za dua zin- 
azotoka kwenye nyoyo 
au ndimi! 



Ewe Allah mwenye 
kuongoa kwenye njia 
ya haki na mwenye 
kutufikisha kwenye njia 
ya kweli! 



Ewe Allah uliye 
hai na chanzo 
cha uhai, 
mwenye kuud- 
hibiti ulimwengu 
wote! 


r 


Wewe ni chanzo 
cha upendo, Ewe 
ndiwe mwenye kus- 
tahiki upendo, ewe 
Allah! 


Zifanye uzuri tabia 
zangu kama 
ulivyoufanya 
muonekano wangu! 


Tujaalie kuwa 
miongoni mwa waja 
Wako wanaokuomba 
kwa ikhlasi na ambao 
dua zao ni zenye 
kukubaliwa! 


Usitutenganishe 
na njia ya kweli ya 
Uislamu, uaminifu na 
waaminifu! 


Tujaalie kuwa 
miongoni mwa 
wale wanatumia 
uhai utokao Kwako 
katika njia Yako, 
Usizifanye nyoyo zetu 
kushikamana na vitu 
vya mpito! 


Daima tujaalie 
tuwapende wale 
unaowapenda, 
tuwachukie wale 
unaowachukia, na 
tujaalie tuwapende 
wale waliowaongoa! 


■ ‘ 






ri*- 




‘ ' 


**(*' 


**.V' 


















Hutupatia hisia isiyokuwa na 
kikomo yo kujiamini. 


Hutufanya tuwe na huruma 
kwa viumbe wengine. 


Hutufanya tuyadhibiti matendo 


Hutufanya kuwa watu wema 
na waaminifu. 




FAIDA ZA KUMUAMINI ALLAH 


KUMUAMINI ALLAH 












Allah Mtukufu anasema: 


Kumuamini Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu na kuacha matokeo ya kiia kitu 
Kwake ni chanzo kikubwa cha kujiamini 
kwa wanadamu ambao kwa asiii ni vi- 
umbe dhaifu. Kiia kitu kipo katika udhibiti 
wa Aiiah Mtukufu na hutokea kwa saba- 
bu Yake. Kamwe havunji matumaini ya 
waie wanaomuamini. Hakuna awezaye 
kudhuru waia kunufaisha isipokuwa kwa 
idhini ya Moia wetu. 


Kama waumini, hivi ndivyo tunavyo- 
muamini Aiiah. Alna hil ya imani hutu- 
patia hisia ya imani isiyokuwa na kiko- 

mo. Hutufanya tuyafungue macho yetu 


"Akikunusuruni Mwenyezi Mungu hapana 
wa kukushindeni, na akikutupeni ni nani, 
basi, baada yake Yeye ataye kunusuruni? 
Na Waumini wamtegemee Mwenyezi 
Mungu tu." 


)msongo na shinikizo iinaiotokana na wasiwasi na shaka 

’gOno. 








Al-lmran; 3:160 






tukiwa na msisimko kila siku kwa kanuni "Allah anatutosha na Yeye ni mbora wa wenye 
kutegemewa." Huyafanya maisha yetu kuwa yenye amani kwa kutuepusha dhidi ya uvivu. 




















^ujiJumenJjislamu 


t<^r 


*sk 




Tunaamini kwamba viumbe vyate ni matokeo ya huruma na rehma yo miieie ya 
Ailah, Imani hii hutufanya tuwe na huruma kwa viumbe wengine. Kwa sababu, kwetu, 
kiia aina ya kiumbe ni aiama ya rehma ya Ailah na ushuhuda wa Uwepo na Umoja Wake. 


Kuanzla hapo, klla kiumbeambacho 
Allah ameklpa uhai tunakitazama kwa 
mtazamo wa rehma ya Allah Mtukufu. 
Nyoyo zetu hujaa huruma. Hatuyadhuru 
mazingira, familia, marafiki wala hata 
sisimizi. Tunatambua kuwa viumbe 
visivyokuwa na uhai viliumbwa na Mola 
wetu Mtukufu ili vitutumikie. Tunaepuka 
kuvitumia vibaya au kuviharibu. 




m 




I y 
















Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


"Siku moja mtu mmoja alikuwa na kiu sana 
wakati akitembea. Alipita kwenye eneo 
lililokuwa na kisima, akateremka kisimani, 
akanywa maji na kisha kupanda. Alipofika 
juu akamuona mbwa ambaye alikuwa 
akitweta sana na kulamba udongo kwa 
sababu ya kiu kali. Mtu yule akajisemea 
"mbwa huyu ana kiu kama niliyokuwa nayo." 
Aliteremka kisimani tena na kujaza maji 
kwenye kiatu chake kwa ajili ya mbwa yule, 
Alipanda kutoka kisimani akiwa amekishikilia 
kiatu kwa mdomo wake, akampatia mbwa 
anywe. Allah alifurahishwa naye kwa sababu 
ya kitendo chake kisichokuwa na ubinafsi 
akamsamehe dhambi zake." 


(Bukhari, Musakat, 9.) 








■ ' 


























^ujifume misinfpa 



li 


Allah Mtukufu anasema: 



I 


"... Naye yu pamoja nanyi popote mlipo, 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona 
mngyo yatenda." _ 


(Surah Al-Hadiid ; 57:4) 


Mola wetu ambaye yu karibu nasi kuliko 
hata hulkumu zetu ndiye anayeona, kusikia 
na kujua kila kitu. Hakuna kitu asichokijua na 
kukidhibiti ulimwenguni, 

Kujua kwamba Mola wetu anajua kila 
kitu hutufanya tuyadhlbiti na tuwe makini 
na matendo yetu. Kama binadamu, huwa 
tunatazama mavazi yetu au matendo yetu 
hata tunapopiga picha au kurekodi kwa 
kamera, kwa namna hii tunapata mfumo 
wa moja kwa moja wa udhibiti, Hatusahau kuwa Mola wetu anatutazama na hilo hutufanya 
tuwe makini na matendo, tabia na mawazo yetu. Tunakuwa makini na tabia zetu sio kwa 
kuogopa sheria na utaratibu au mambo mengine, bali hufanya hivyo tukijua kwamba Allah 
anatuona muda wote. Tunamuabudu Allah tukijua anatuona na anayaona matendo yetu hata 
kama hatumuoni, Tunafanya juhudi ya kufanya kila jambo katika namna bora na inayoweza 
^f kutufanya tuwe na sifa ya kuwa watu wenye tija, ^ 





Tunapomuamini Allah huyaratibu mai- 
sha yetu kuendana na maamrisho na 
makatazo Yake. Kutokana na upendo wetu 
kwa Mola wetu Mtukufu, hufanya juhudi 
za kupata radhi Zake. Tunakuwa na khofu 
ya ghadhabu na Moto Wake na kuepuka 
matendo anayoyachukia, Hivyo, hupata 
utambuzi unaoitwa Taqwa (kuacha kuasi 
maamrisho ya Allah) katika nyoyo zetu. 
Tunapokuwa na imani hiyo hutufanya 
tuwe watu wema na waaminifu. Tunakuwa 
sehemu ya watu wanaojulikana kwa wema 
katika maneno na matendo yao, Kwa hali 


K 


Allah Mtukufu anasema: 



"Hakika walio sema; Mola wetu Mlezi ni 
Mwenyezi Mungu; kisha wakatengenea, 
hawatakuwa na khofu, wala hawatahu- 
zunika. Hao ndio watu wa Peponi, wata- 
dumu humo, kuwa ni malipo kwa waliyo 
kuwa wakiyatenda." 


(al-Ahqaf, 46: 13-14) 


" 4 ' 


yoyote ile, hatuiachi njia ya watu wema kwa kufanya udanganyifu. Hatukumbatii sifa mbaya 
kama vile uongo au udanganyifu. Tunavitunza vitu tulivyokabidhiwa kama amana. Kama ili- 
vyokuwa kwa Mtume wetu kipenzi (s.a.w), tunaweza kuwa Waislamu wenye kuaminiwa am- 
bao wanapendwa na kuheshimiwa katika jamii, wanaosema kile wanachofikiri, watu wa 
mfano kutokana na wema na uaminifu wao. 




' 





t' 
























UPENDO WA ALLAH 


Allah ndlye aliyetuumba, ndiye aliyeumba 
roho zetu na kuweka upendo ndani ya nyoyo 
zetu. Miongoni mwa majina Yake mazuri ni 
"Wadud," Kwa maneno mengine, Yeye ni 
mwenye kupenda na ni mwenye kupendwa. 

Mola wetu Mtukufu, ambaye ni chanzo 
cha upendo, anatupenda sana sisi waja Wake. 
Amelithibitisha hilo kwa kuturuzuku neema Zake 
zisizohesabika na kwa kutueleza kuhusu neema 
bora zaidi za Akhera. Anachotaka kutoka 
kwetu ni kumuamini, kumuabudu kwa namna 
anavyotaka, na tumpende. 





Kumpenda Allah ni sharti la imani yetu na 
ishara ya shukurani yetu Kwake. Kwa sababu 
Yeye ndiye mwenye kustahiki kabisa kupendwa, 

Kumpenda Allah ndio kilele cha imani ya 
mtu, Kumpenda ndio mwanzo wa mambo yote 
mazuri na yenye kupendeza. Kama Waislamu, 
tunamuamini kwa moyo wote, tunampenda 
kuliko chochote kile, kuliko hata maisha yetu. 
Tunajua kwamba upendo wetu kwa mama, 
baba, wenza, marafiki zetu na watu wengine 
ni neema ambazo Mola wetu ametupatia. 
Hatuwezi kuulinganisha upendo wa Allah na 
aina nyingine za upendo. 

Mwenye kupenda daima humkumbuka 
anayempenda, Hupata furaha kwa kulidhukuru 
jina la mpendwa wake na daima hamsahau. 
Kama waumini, nasi pia tunamkumbuka Mola 
wetu kupitia ibada zetu, swala, visomo vya 
QUr'an na dua mbalimbali. Tunautafakari 
ukuu na uwezo Wake kwa majina Yake mazuri. 
Tunaonesha upendo wetu kwa kumdhukuru na 
kumkumbuka. 



"Lakini walio amini wanampenda Mwe- 
nyezi Mungu zaidi sana." 


(Al-Baqara, 2: 165) 



"Sema: Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu 
basi nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu atakupendeni 
na atakufutieni madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye kufuta madhambi na Mwenye kurehemu." 


(Al-lmran; 3:31) 













Wale wanaompenda Allah hufuata njia 
ya Mtume wake, Ulslamu nl njla inayofundisha 
upendo. Walimu wa njia hii ya upendo ni 
mitume ambao ndio wanadamu wema na 
bora kabisa duniani. Mtume wetu Muhammad 
(s.a.w) aiikuwa "Habibullah," yaani, "kipenzi cha 
Allah." Tunapofuata njia ya Mtume wetu (s.a.w) 
tunaonesha upendo wetu kwa Allah nasi pia 
hupata upendo Wake. 

Nyoyo zetu zinapojaa upendo wa Allah, 
uhai wetu huwa na thamani, tabia na maadili 
yetu hupata ukomavu zaidi, mienendo yetu 
huwa mizuri zaidi, Tunafanya juhudi kupata 
radhi za Allah kwa kumpenda. Tunatii maneno 
yake, tunawafuata mitume Wake, na hatuiachi 
njia aliyotuonesha, Tunapofanya hayo, Allah 
hutupenda na kutupokea pamoja na waja 
wengine anaowapenda. Tunakuwa miongoni 
mwa wateule na marafiki zake, Tunapenda na 
waumini na malaika. 




"Wale walio amini na zikatua nyoyo zao 
kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Haki- 
ka kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu 
ndio nyoyo hutua!" 


(Surah Ar-Rad): 13:28) 


Mmoja wa marafiki wa Allah 
alisema: 


- Ninajua ni wakati gani Mola 
wangu hunikumbuka, 

Watu wakakusanyika na kumuuliza: 

- Unajuaje? 

Akajibu: 


Ni rahisi kulijua hili. 


Ninapomkumbuka Mola wangu, Naye 
hunikumbuka. 




"Hakika walio amini na wakatenda mema 
Arrahmani Mwingi wa Rehema atawajaa- 
lia mapenzi.." 


(Maryam; 19:96) 









































^uJifun:z6nXislamu 



KIINI CHA IBADA YETU: DUA 


Dua ni kukubali udhaifu na unyongewetu, na 
hivyo kurejea kwa Allah Mtukufu, na kumuomba 
msaada. Ni miongoni mwa nyakati ambazo 
tunakuwa karibu zaidi na Mola wetu, Tunaikunjua 
mikono yetu, tunaomba na kumsihi. Tunapeleka 
mahitaji yetu mbele ya Allah kupitia dua, 

Hakuna masharti, nyakati au sehemu 
maalumu kwa ajili ya kuomba dua, Hata hivyo, 
baadhi ya nyakati na maeneo ni mazuri kwa 
dua, Siku za mikesha mitukufu, siku za Ijumaa, 
wakati wa kufuturu au wakati wa daku ni fursa 
muhimu kwa dua. Maeneo matukufu kama vile 
Ka'bah na viwanja vya Arafah mjini Makka ni 
maeneo matukufu ambayo dua hukubaliwa. 

Allah Mtukufu huzikubali dua zilizoombwa 
kwa moyo mmoja na kwa ikhlasi, Allah amrudishi 
mikono mitupu mja anayeomba kwa moyo 
wote, Hata hivyo, mja hatakiwi kuharakisha 
kuona matakeo ya dua zake, kwa sababu Allah 
ndiye ajuaye zaidi yaliyo na kheri kwa mja Wake. 
Kuhusu suala hili Mtume wetu kipenzi (s.a.w) 
anasema: "Dua ya mmoja wenu hujibiwa iwapo 
hatoonesha hali ya kutokuwa na subira kwa 
kusema; 'Nilimuomba Allah mara nyingi, lakini 
maombi yangu hayajajibiwa'" (Buktiari, oaawat, 22) 

Dua ni aina ya ibada inayofanya 
mawasiliano yetu na Mola wetu yawe hai muda 
wote, Kama tunavyomkumbuka katika nyakati 
za shida tunamkumbuka katika nyakati za raha 
na kumuomba kwa kila fursa inayopatikana, 

Ni jambo lenye umuhimu kuombewa dua 
na wengine pia, Matendo kama vile kuwasaidia 
mama zetu kupanga meza, kuwapa maji 
wakubwa zetu, kutatua matatizo ya marafiki 
zetu, zote hizo ni fursa za kupata dua za watu. 
Hivyo, kwa kuanzia na wazazi wetu, tunatakiwa 
kufanya juhudi ya kupata dua za wakubwa 


zetu, watu wema na wenye elimu, walimu, 
wageni, majirani, yatima, mafukara na masikini. 
Kadhalika, nasi yatupasa tuwaombee dua 
ndugu zetu Waislamu, 






"Na waja wangu watakapo kuuliza khabari 
zangu, waambie kuwa Mimi nipo karibu. Nai- 
tikia maombi ya mwombaji anapo niomba.,," 


(Al-Baqara ; 2: 186) 



Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


"Mkumbe Allah wakati wa raha ili akukumbuke 
wakati wa shida," 


(Ahmad ibn Hanbal, Musnad, I,) 



Ewe Allahl Ulinde Ummah wa 
Muhammadl Wasamehel Usiwanyime 
msaada na rehma Zako. Amin 





















'•^*r 

^t^ijimze misin^pa ^Simani 



NIMEKUITIKA EWE MJA WANGU 



Muislamu mmoja alikuwa na mazoea 
ya kuamka kila usiku na kumdhukuru Allah, 
Iblisi akamwambia: 


moyo wake umejitenga dhidi ya kusema: 
"Ewe Mola wangul" Kwa sababu kwenye 
moyo na ulimi wake kuna kifuniko na kifungo. 


— Ewe unayempenda sana Allah, 
japokuwa walisoma jina la Allah usiku wofe, 
je kuna anayeyajibu maombi yako? Hakuna 
hata jibu moja lililokujia, ufaendelea kuomba 
dua mpaka lini? 

Mfu huyo akavunjika moyo, akaweka 
kichwa chake chini na kulala. Akiwa ndotoni 
akasikia: 


Labda Allah hajamfanya apatwe 
na shida, maumivu na huzuni ili asilie na 
kulalamika anapoumia. Tambua kwamba 
shida na fabu zinazokufanya umuombe 
na kumuita Allah, ni bora kuliko ufalme wa 
dunia hii. Dua bila tabu ni yenye ubaridi. Dua 
inayoombwa wakafi wa fabu hufoka moja 
kwa moja moyoni. 


— Amkal Kwa nini umeacha kuomba 
dua? Kwa nini umechoka? 


Mawlana Jalaladdin al-Rumi 


Mfu yule akasema: 



— Hakuna jibu la "nimekuitika mja 
wangu" linalonijia, hivyo nikahofu kupofea, 
Hapo akasikia tena: 

— Usomaji wako wa jina "Allah" ni 
sawa na ifikio lake la "nimekuifika mja 
wangu." Asingekuifikia usingekuwa na 
uwezo wa kusema "Allah" na kumuomba, 
Dua zako zinatokana na yeye kupandikiza 
shauku ya kufanya hivyo ndani ya moyo 
wako. Juhudi zako zofe, na ufafufaji 
wako wa riziki hufokea kwa sababu 
Allah anafaka uwe karibu zaidi 
Naye na huiruhusu miguu yako 
kufanya hivyo. Kafika kila 
dua moja inoyoanza na 
"ewe Mola" kuna majibu 
mengi ya Allah akisema 
"nimekuitika mja wangu." 

Mfu anayejiweka mbali na 
ibada na dua ndiye amboye 


















NITAFAGIA. UTAMWAGILIA 


kufanya mbele ya ukame huu isipokuwa ku- 
muomba Aiiah, Kwa siku kadhaa, waliswaii 
kwa ajili ya kuomba mvua, wakachinja 
wanyoma, wakatoa sa- 
daka, wakawafurahi- 
sha yatima, lakini 
hali iliendelea kuwa 
hivyo hivyo. 








▼a» . 




K w a 
miezi kadhaa, 
hakuna hata tone moja 
la mvua lililodondoka. 
Hakuna maji yaliyokuwa 
yamebaki kwa matumizi ya 
wanyama isipokuwa maji ya 
tope katika vidimbwi. Kwa 
upande mwingine, watu 
walijaribu kuishi kwa maji ya 
visima, ambayo yalikaribia 
kukauka, Waliamini kuwa 
hawakuwa na njia ya 


Hawakujua la kufan- 
ya. Baadhi ya wakazi 
wa vijiji vingine waliku- 
sanyika pamoja na 
kuomba zaidi mvua. 
Kuanzia watoto, 
wakubwa, wazee 
vijana, kila mtu ku- 
toka vijiji hivyo alikuwa 
katika uwanja wa mku- 
sanyiko. Viongozi wa kidini 
katika kijiji hicho na vijiji jirani nao 
walikusanyika pia. Walisoma Surah 
Yasin kutoka ndani ya Qur'an na mawuli 
(simulizi za maisha na ubora wa Mtume 
(s.a.w)), Walitoa sadaka na kuchinja wanya- 
ma. Waliomba kwa saa kadhaa. Macho yote 
yalielekezwa mbinguni, Lakini, mvua haikunye- 
sha. 


Siku iliyofuata, walipanga kuomba tena. Jua lili- 
chomoza na kila eneo lilikuwa jeupe. Siku hiyo, 
hali ya hewa ilionekana kuwa na joto zaidi. 
Wanawake walikuwa wakisubiri katika foleni ya 
maji waliyoyahitaji. Wanaume walimaliza kazi 
zao nyumbani na walijiandaa kwenda kwa ajili 
ya kuomba tena mvua. Vilevile, siku hiyo baa- 
dhi ya walimu na viongozi maarufu kutoka mjini 
wangejumuika. 




















^t^ijimze misin^pa ^Simani 


Jua lilipoinuka kidogo, wotu wo vijiji jironi woiion- 
zo kujo. Moinnann wogeni wolikuwo womesha- 
wasiii, Ibada ilikaribia kuanza. Wakati huo, bibi 
mmoja alifungua mlango wake huku akiwa 
ameushikilia mgongo wake. Kutokana na umri 
wake na maradhi, alishindwa kwenda uwanjani, 
Alikuwa na huzuni sana kwa kutopatikana mvua 
hata kidogo na aliendelea kuomba maghfira 
kwa Allah. Daima aliendelea kuyafanya matu- 
maini yake kuwa ya juu na kusema kuwa Allah ni 
mwingi wa rehma kwa waja Wake na siku moja 
itanyesha. 

Licha ya maumivu ya mgongo wake, alifagia 
mbele ya mlango wake kwa tabu, Wakati akiu- 
nyosha kidogo mgongo wake, alitazama mbin- 
guni kwa macho yenye huzuni, Kwa kawaida 
alizoea kunyunyuzia maji chini kabla ya 
kufagia ukumbi wa nyumba yake ili 
vumbi isisambae. Lakini, 
kwa sababu ya ukosefu wa 
maji, mara hii hakupata maji 
na vumbi liliingia kooni mwake. 

Alitamani sana kunywa funda la 


majil Hapo akasema: "Mola wangu! Nitafagia 
nawe utamwagilia maji." 

Hicho ndicho alichokisema. Mawingu meusi 
yalianza kuanekana kwa mbali kabla hata 
hajaingia nyumbani mwake, Dakika chake, 
mawingu meusi ya mvua yalikuwa ametanda 
katika anga lote. Ndani na nusu saa, ilianza ku- 
nyesha kwa wingi, Umati uliokusanyika uwanjani 
ulishangazwa namna ilivyoanza kunyesha kabla 
hata hawajaanza kuswali. Wote walilowa. Wakati 
wakirudi majumbani, walikuwa wakimshukuru 
Allah na kulia kwa furaha na mshangao, huku 
wakiliona kama ni tukio la 

















T 



NINI MAANA YA KUWA MUISLAMU? 


Tukiwa kama waja Wake, kila kitu tulichonacho ni milki ya Allah 


Hatumfanyii Allah washirika, 


Hatumkubali mungu mwingine isipokuwa Allah, 


Tunampenda Allah kuliko kingine chochote, 


Yeye tu ndiye tunayemuabudu 




Allah pekee ndiye tunayemuomba dua na kumtaka msaada 


Tunamtegemea Allah na kuamini kuwa hatatuacha peke yetu 
wala kututelekeza. 


Tunatambua kuwa kheri zote hutoka kwa Allah na kumshukuru 
Yeye tu. 


Yeye pekee ndiye tunayemuabudu na kumsujudia 


Tunataraji rehma Yake na kukhofu ghadhabu Yake, 


Tunatekeleza maamrisho ya Mola wetu Mtukufu 


Hatufanyi mambo yaliyokatazwa na Mola wetu 


Tunampenda sana Allah na kulitaja jina Lake kila mahali na katika 
kila mazingira. 


Tunafanya jitihada kusoma, kusikiliza na kuyaelewa maneno ya 
Allah, yaani Qur'an Tukufu. 


KWA SABABU SISI Nl WAISLAMU, 








» .* ■ 

■ • »• 

• # « 





























^t^ijunze misin^pa (S^mani 



NANI ATAKAYEKUOKOA? 


Mtume (s.a.w) alikuwa katika safari ya kijeshi 
katika eneo la Najd huko Arabia, Walipokuwa 
wakirudi mjini Madina, askari waliokuwa katika 
safari hiyo walichoka. Hali ya hewa ilikuwa ya 
joto na walikuwa na safari ndefu. Ilikuwa muda 
wa adhuhuri. Walipofika katika eneo lenye miti 
na kivuli, walipumzika. Ili Mtume wetu (s.a.w) 
apumzike vizuri, Maswahaba walimuwekea 
eneo maalumu. Wao walipumzika kivulini mbali 
kidago na alipokuwa. 

Askari walilala kutokana na safari ndefu, 
uchovu wa safari na hali ya joto. Mtume (s.a.w) 
alipumzika chini ya kivuli, Aliuning'iniza upanga 
wake kwenye mti na kuchukuliwa na usingizi. 

Maadui walikuwa wakiwafuata Waislamu 
kwa siri. Kwa adui ambaye alikuwa akisubiri 
muda muafaka, basi huu ndio uliokuwa muda 
wenyewe, Makafiri walifaka kumuua Mfume 
(s.a.w), wakamtuma mmoja waa aitwaye 
Gavres. Alimsogelea Mtume (s.a.w) bila 
yeyote kumuona, Alichukua upanga uliokuwa 
ukining'inia mtini. Alipokaribia kumpiga Mtume 
(s.a.w)akafungua macho yake matukufu. 
Gavres akauliza: 

— Ewe Muhammadl Sasa nani 
afakayekuokoa dhidi yangu? 

Mtume wetu (s.a.w) alimjibu adui aliyetaka 
kumuua bila khofu wala wasiwasi wowote: 

"Allahl" 

Adui aliyetetemeka kwa kuona imani 
isiyotetereka ya Mtume wetu (s.a.w) na 


kumtegemea Allah alidandosha upanga. 
Mtume wetu (s.a.w) aliuchukua upanga na 
kumuuliza mtu huyo: 

— Sasa nani atakayekuokoa dhidi yangu? 

Mtu huyo ambaye hakuelewa kilichotokea 
alisema: 

— Hapanal Nakuomba usiniadhibul 

Mjumbe wa Allah akamuuliza: 

— Utakubali kuwa hakuna mungu ila Allah 
na kwamba mimi ni Mtume wake? 

Mtu huyo akasema: 

— Hapana, nisingependa kufanya hivyo, 
Lakini, ninakuahidi kuwa sitapigana nawe na 
sitashiriki katika jeshi litakalopigana nawe. 

Hapo, Mtume wetu (s.a.w) akamuacha 
huru mtu ambaye alitaka kumuua. Wakati huo, 
Maswahaba waliosikia sauti ile walienda kule. 
Mtu yule aliondoka akiwa anatetemeka kwa 
jinsi Maswahaba walivyomtazama. Mtu huyo 
pia aliguswa na kitendo kile cha kuhurumiwa na 
kusamehewa. Aliporudi kwa wenzake, alisema: 

— Nimetokea kwa Mtu Bora kabisa. 

(Al Boukhari, Jihad, 84) 


« 


\ 








^ujiJumenJjislamu 


‘**y*** 



MTUME (S.A.W) 
ALIMPENDA SANA ALLAH 



Mtukufu Mtume (s.a.w) alimpenda Allah 
kuliko chochote kile. Kamwe hakuulinganisha 
upendo wa Allah na chochote kile. III kulllndo 
hali hii ya upendo alikuwa akimuomba Allah, 
"Mola wangul Ufanye upendo wako kuwa bora 
zaidi kwangu kuliko uhai wangu, familia yangu, 
no maji baridil" (Tirmidhi, Daawat 72) 

Fikra ya kupata upendo wa Allah ilikuwa 
sera ya msingi kwa Mtume (s.a.w) katika 
uhusiano wake na ulimwengu, binadamu, 
wanyama na viumbe wote wengine. Kwa 

kuwa alimpenda sana Allah, alivihurumia 
viumbe Vyake. 




Alitaka kupata radhi za Allah katika kila 
kitendo chake na daima alikuwa akiomba 
akisema, "Mola wangu! Ninakuomba upendo 
wako, upendo wa wale unaowapenda, na 
kupenda amali inayonikurubisha kwenye 
upendo Wako." (tirmidhi, Daawat 72) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa 
akilidhukuru jina la Allah na pia 
akisema “Tofauti baina ya waie 
wanaoiidhukuru jina la Allah na 
wale wasiolidhukuru ni kama 
tofauti baina ya aiiye hai na mfu.” 

(Boukliari, Doawat, 66) 

Alikuwa akianza matendo yake yote 
kwa jina la Allah na akipota furaha kwa 
kuyadhukuru majina na sifa Zake njema, 

Mtume wetu (s.a.w) alikuwa na khofu 
kubwa dhidi ya kuasi maamrisho ya 
Allah, Daima aliweka katika moyo 
wake khofu ya kukosa upendo 
na rehma za Allah, Moyo wake 
ulikuwa ukitetemeka kwa khofu na 
upendo kwa Mola wetu Mtukufu. 

Kamwe hakukosa khofu na utii na alikuwa 
akisema "Mimi ndiye ninayetambua 


Alikuwa hasahau ukubwa wa adhabu ya Allah 
upepo mkali unapopiga, radi zinapopiga au 
mawingu meusi yanapodhihiri. Alikumbuka 
namna baadhi ya umma zilizotangulia 
zilivyoangamizwa, Katika hali kama hizo, 
alikuwa akiswali na kuomba dua 
kwa kukhofu ghadhabu ya Allah, 
Wakati mwingine anaposoma au 
kusikiliza Qur'an Tukufu, au wakati 
wa kuswali, moyo wake ulikuwa 
ukitetemeka kwa khofu ya Allah, 
na alikuwa akilia sana. 

Mtume wetu (s.a.w) aliuamini 
msaada na rehma 
za Aliah nyakati zote 
na kujisalimisha 
kikamilifu kwa Allah. 

Mtume wetu (s.a.w) 
akiwa pamoja na Abu Bakr 
(r.a) walikuwa wakiwakimbia 
waabudu masanamu wa Makka. 
Abu Bakr alikuwa na wasiwasi kuwa makafiri 
hao waliokuwa wamesimama mbele ya 















^t^ijunze misin^pa (S^mani 


lango la pango walilokuwa wamejlflcha 
wangemdhuru Mtume (s.a.w). Mtukufu Mtume 
(s.a.w) akamwambia Abu Bakr "Usihuzunikel 
Allah yu pamojo nasi." 

Wakati Mtume (s.a.w) akitambua kuwa 
ghadhabu ya Allah ni kali, kamwe hakupoteza 
matumani na rehma Zake. Aliishi maisha 
yenye mizania baina ya khofu na matarajia. 
Alikuwa akisema kuwa naye atapata wokovu 
kwa rehma ya Allah japokuwa yeye ni mtume. 
Alisema kuwa “Swala nl nguzo ya dini" (Tirmidhi, 
Daawat 1) na akimuomba na kumuabudu Allah 
kila anapopata fursa ili kumfanya kuwa mja 
mwema. Alikuwa akiomba msaada, rehma na 
msamaha wa Allah, Mtume wetu (s.a.w) daima 
aiitoa shukrani za juu kabisa kwa Aliah 


kumuabudu Allah. Alitaka kuwa mja ambaye 
daima hushukuru, Alikuwa akiomba, "Mola 
wangul Nipe msaada wa kukukumbuka, 
kuzishukuru neema Zako, na kukuabudu katika 
namna iliyo bora kabisal" no kutuusia kuomba 
hivyo pia. Alimshukuru Aiiah katika nyakati za 
shida na raha. Alikuwa akisema "Alhamdulillah" 
kwa kila neema anayojaaliwa na Allah na 
kuonesha kilichokuwa moyoni mwake. 


Alionesha upendo wake kwa 
Allah kwa kumuabudu usiku na 
mchana. III kumshukuru Allah, 
hakuwa akifanya matendo ya 
wajibu pekee, bali pia alikuwa 
akifanya matendo ya sunnah. 
Alikuwa akifunga siku fulani za 
kila mwezi na kuswali usiku. 

Wakafi mwingine mpaka 
miguu yake ilikuwa ikivimba 
kwa sababu ya kusimama 
kwa muda mrefu. Siku 
moja aliulizwa "kwa nini 
anajichosha sana hali ya 
kuwa ameshasamehewa 
dhambi zake zilizopita na 
sasa," akajibu "Je nisiwe 
mja mwenye kumshukuru 
Allah?" (Al Boukhari, Tafsir, Surah 
48 ; 2 ) 

Mtume Muhammad 
(s.a.w), kiigizo na kiongozi 
bora katika kila uwanda, 
alitufundisha kwamba 
shukurani ya kweli ni ile 
inayofanywa kwa kumtii na 














^ujiJumenJjislamu 











Kwa Jina La Mwenyezi Mungu Mwingi Wa Rehenna Mwenye Kurehemu 

Mwenyezi Mungu - hapana mungu ila Yeye Aliye hai, Msimamia mambo 

yote milele. 

Hashikwi na usingizi wala kulala. 

Ni vyake pekee vyote viliomo mbinguni na duniani. 

Ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake bila ya idhini yake? 
Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao; 
wala wao hawajui chochote katika vilio katika ujuzi wake, 
ila kwa atakalo mwenyewe, Enzi yake imetanda mbinguni na duniani; 
na wala haemewi na kuvilinda hivyo. 

Na Yeye ndiye aliye juu, na ndiye Mkuu. 


(Bakara; 2: 255) 










/'T’v 


*■*»- ■V'»' 


^t^ijimze misin^pa '^mani 


MASWALI 



Jaza sehemu za wazi kwa maneno muafaka 



(kuwa / jani/ mnampenda / Dua / atakupendeni / upeo wa mbaii / wanampenda/karibu / nyoyo 
/ Ailah / nafsi zao wenyewe) 

1, "Tutawaonyesha Ishara zetu katika.na katika." 

2, "Yeye anajua kilioko nchi kavu na baharini. Na halidondoki.ila analijua" 

3, "Hakika amri yake anapo taka kitu ni kukiambia tu:"."I Na kikawa." 

4, "Lakini walioamini.Mwenyezi Mungu zaidi sana," 

5, "Sema; Ikiwa nyinyi . Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu 

.na atakufutieni madhambi yenu. 



6, "Wale walio amini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakika kwa kum- 

kumbuka Mwenyezi Mungu ndio.hutual" 

7, ".ni kiini cha ibada." 

8, "Na waja wangu watakapo kuuliza khabari zangu, waambie kuwa Mimi nipo.Naitikia 

maombi ya mwombaji anapo niomba..." 

























L « I , b 

^ujiJumenJjislamu 


'M 




Tujipime 



1. Ni lipi kati ya mambo yafuatayo ambalo 
litampa Muislamu ladha ya utamu wa 
imani? 


3. Jambo lipi katika mamboyafuatayoambalo 
sio sahihi kuhusu upendo wa Mtume (s.a.w) 
kwa Allah? 


a) Kumpenda Allah na Mtume Wake 
kuliko yeyote yule. 


a) Allkuwa akllldhukuru jina Allah muda 
wote. 


b) Kupenda kwa ajlll ya Allah. 

c) Kuliona suala la kultelekeza dini kuwa 
ni hatari kama kuungua ndani ya 
moto. 

d) Yote. 


b) Alilenga kupata radhi za Allah katika 
matendo na maneno yake yote. 

c) Alikuwa imam wa Maswahaba wakati 
wa swala tano. 

d) Daima alimuomba na kumuabudu 
Allah kama shukrani. 


2. Ni maeiezo gani ambayo sio sahihi 

kuhusu dua? 

a) Sio lazima kuwa na sehemu na muda 
maalumu wa kuomba dua. 

b) Ni lazima kuchukua wudhu kabla ya 
kuomba dua. 

c) Tuombe dua tunapokuwa katika 
nyakati za raha ili Mola wetu 
atukumbuke nyakati za shida. 

d) Tunatakiwa kuswali tunapokuwa 
katika kipindi kigumu ili Mwenyezi 
Mungu aweze kutupa msaada katika 
kipindi kigumu. 


4. Lipi kati ya mambo haya ambaio sio 

miongoni mwa faida za kumuamini 

Aliah? 

a) Hutufanya tupendwe na watu wote. 

b) Hutupatia hisia ya kujiamini isiyokuwa 
na kikomo. 

c) Hutufanya tuwe na huruma wa 
viumbe vingine. 

d) Hutufanya tuzidhibiti tabia na 
mienendo yetu. 









^t^ijimze misin^pa <Simani 


5. Ni maelezo yepi kati ya haya yafuatayo 
ambayo hayaelezei uwepo na umoja 
wa Allah? 

a) Kila kazi ya usanifu ina msanifu 
aliyeitengeneza. Na ulimwengu nao 
pia kuna aliyeuumba. 

b) Mfumo na nidhamu kamilifu katika 
mwili wa mwanadamu haiwezi 
kufokea yenyewe tu. Hili linathibifisha 
uwepo wa muumba. 

c) Haiwezekani kwa jua kuchomoza na 
kuzama, usiku na mchana na misimu 
vitokee kwa sadfa. Mfumo kamili ulio 
ndani ya ulimwengu ni uthibitisho wa 
uwepo wa muumba. 

d) Kila mtu ana haki ya kuchagua kheri 
au shari. 
















’i 

Zilindeni Sala, na khasa Sala ya katikati, 
na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu 
nanyi ni wenye kugunuti (kunyenyekea). 

(Surah Al Baqarah Ayah ya 238) 



I I I w « ■ m a * m 9 i 



ALAMA YA WEMA NA UZURI 


# KUfimini mfiLfiiKfi # 


(#) Viumhe vinavyoonekana na visivjoonekana 
® YiMaminiMalaika 
% Sifa na ka:q malaika 
% Faida ^a kuamini Malaika 
® Sifa ^ Shetani 
% Mtume na Malaika 


























SAUTI YA MALAIKA 


Halil alikuwa kijana maridadi na makini 
ambaye alifurahia kutafakari, Alitafuta vyanzo 
vya matukio aliyoyashuhudia au fikra zinazomjia 
akilini mwake. Na wakati mwingi, alikuwa akija 
na hitimisho zuri na lenye faida. 

Siku moja alimwambia baba yake; 

— Baba, ninapomuona mama yangu 
akifanya kazi kwa ajili yetu na kuchoka, 
ninahuzunika sana, 

Wakati huo nataka kumsaidia mama, 
ninafanya hivyo, Lakini wakati mwingine, 
japokuwa najua kwamba mama anahitaji 
msaada wangu, ninataka kwenda nje kucheza, 
ninafanya hivyo, Sielewi kwa nini ninafanya hivi 
kwa sababu ninampenda sana mama yangu. 

Baba yake alikuwa ameyazoa maswali 
yake kama haya. Alipenda namna mwanaye 
alivyokuwa akizungumza kwa uwazi bila kuficha 
hisia zake, Akamwambia Halil: 

— Hili suala sio lako pekeyako mwanangu, 
kila mtu yuko hivyo. 

— Ni hivyo? Nimefurahi sana, Nilikuwa 
nikijilaumu kwa kudhani kuwa mimi pekee ndio 
niko hivyo. Lakini, ninashangaa sababu ya hali 
hii, Kwa nini mawazo haya yakinzane? 

— Ni kweli, yanakinzana. Wanadamu 
wanakuwa na mawazo yanayokinzana kama 
hivi kwa sababu wanakuwa chini ya ushawishi 
wa viumbe wawili wanaopingana ambao 
hawawezi kuwaona. Wa kwanza ni malaika na 
mwingine ni Shetani, 

— Baba, malaika wanafanya nini? 

— Malaika hutupatia ushauri mwema, 
Hutuambia: Kuwa mwemal Fanya mema haya 
na hayal Hawataki tufanye matendo mabaya. 
Tunapofanya kitu kibaya, malaika husikitika 


— Shetani anafanya nini? 

— Hutushawishi kufanya mambo mabaya. 
Anatutaka tuseme manena mabaya na 
tuumize hisia za watu wengine, Anataka tuasi 
maamrisho ya Allah, Hufurahia tunapoacha 
kuwatii wakubwa zetu na kutawasikiliza wazazi 
wetu, 

— Lakini babal Ninapotaka kufanya 
jambo jema au baya, sisikii sauti ikisema "fanya 
hivil" au "usifanye hivyol" 

— Sauti za malaika na Shetani sio kama 
sauti za binadamu. Huzishawishi moja kwa 
moja akili zetu. Tuangalie mfano ulionipatia. 

Unapowaza, "Mama yangu anajichosha 
sana. Hana mtu wa kumsaidia; ninataka 
apumzike kidogo. Anafanya kazi sana kwa 
ajili yetu, Ngoja nimsaidie kidogol" unatakiwa 
kujua kwamba hii ni sauti ya malaika. Ukimuona 
mama yako katika hali hiyo halafu ukawaza: 

"Inanihusu nini mama akichoka? Siwezi 
kumsaidia mtu yeyote kwa sasa," hapo ujue 
kuwa shetani anafanya kazi ya kukupumbaza. 
Wakati mwingine, Shetani huenda mbali 
zaidi akakufanya ufanye mambo ambayo 
usingetegemea kuyafanya na kukufanya uwe 
na mawazo kama vile: 

"Kama anafanya kazi sana, anafanya 
kwa ajili ya nyumba yake, kila mtu anatekeleza 
wajibu wake. Inanihusu nini akichoka?" Hapo 
tunapaswa kuzinduka na kuwaka makini 
tusiangukie kwenye mtego wa Shetani. 

Ili kutofautisha kati ya sauti ya malaika na 
sauti ya shetani, nitakupatia mfano mwingine. 

Tukitaka kufanya mambo ambayo Allah au 
Mtume wetu anataka tuyafanye, tujue kwamba 
hisia hiyo inatujia kwa sababu ya ushawishi 
wa malaika. Tukihisi kinyume, basi hiyo ni kwa 



sana. 
















M 4 

* 

' ♦ 


«y.. 




«V 

».» 


■^*T 


^yijume misin^ipa ‘^mani 



sababu ya ushawishi wa shetani, Shetani 
anatutaka tujitenge na dini, kwa maneno 
mengine, anataka tuwe mbaii na mambo 
mazuri katika maisha, 

— Baba, kwa nini hatuwaoni maiaika 
na shetani? Waweza kuniambia zaidi kuhusu 
maiaika na shetani? 


hiii wakati mwingine kwa sababu ninapaswa 
kwenda kazini sasa, 

Haiii aiimshukuru baba yake na kuanza 
kutafakari kuhusu maiaika na shetani,,, 

M. Ya§ar KANDEMjR 


— Hatuwezi kuwaona kwa sababu 
maumbiie yaonitofautinayetu, Nitakufafanuiia 









b , M E , b 

>V' 

* ^ujiJumenJjislamu 






r S r* ■ 
_# ■■-*.. 'f, 


VIUMBE WANAOONEKANA NA WASIOONEKANA 


Allah aliumba viumbe vyote na kuweka 
utaratlbu na nidhamu maalumu katlka 
ullmwengu. Ameumba Idadl Isiyokuwa na kikomo 
ya vlumbe wanaoonekana na wasloonekana 
kwa macho yetu, 

Tunaweza kuona na kuwabalnl baadhl ya 
viumbe kwa mllango yetu ya fahamu. Laklnl, 
hatuwezl kuona vlumbe wote. Kuna baadhl 
ya viumbe ambavyo haiwezekanl kuvlona na 
kuvibainl, 

III kutambua uwepo wa kitu, sio lazima 
kukiona. Kuna vitu vingi ambavyo tunakiri kuwa 
vipo hata kama hatuvioni. Kwa mfano, hatuwezi 
kuziona akili zetu, upendo, huruma na furaha. 






JS 'A 


Lakini, sote tunakubali kuwa vipo, Kadhalika 
hatuwezi kuuona umeme unavyosafiri katika 
nyaya, au mawimbi ya sauti yakisafiri hewani. 
Mifano hii inatuonesha kuwa viumbe sio vile tu 
vinavyoonekana kwa maoho yetu, 

Binadamu, wanyama, mimea, milima, 
bahari, miti, maua, mwezi, jua na nyota 
vyote ni mifano ya viumbe vinavyoonekana. 
Malaika na shetani ni miongoni mwa viumbe 
visivyoonekana, Sababu ni kwa kuwa macho 
yetu hayakupewa uwezo wa kuviona. 
Hatuwaoni malaika na shetani, lakini tunaamini 
wapo. Kwa sababu Mola wetu ametuhabarisha 
kuhusu uwepo wa malaika na Shetani ndani ya 
Qur'an Tukufu. 




















^t^ijunze misin^pa (S^mani 


KUAMINI MALAIKA 


Malaika waliumbwa na Allah kwa ajili ya 
kutekeleza majukumu fulani fulani, Hatuwezi 
kuwabaini malaika kwa milanga yetu ya hisia 
na hatuwezi kuwaona kwa macho yetu. Kwa 
sababu hii tunaweza kupata taarifa zao kutoka 
ndani ya Qur'an na Mtume wetu (s.a.w) pekee. 

Kuamini uwepo wa malaika ni mojawapo 
ya nguzo za imani katika Uislamu. Kukana uwepo 
wa malaika ni sawa na kukana ufunuo, mitume, 
na vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume, na 
dini wanayoihubiri, Kwa sababu Allah alituma 
ujumbe Wake kwenda kwa mitume kupitia kwa 
malaika. Kwa hivyo, wale wanaoamini ufunuo 
kutoka kwa Allah, mitume, na vitabu wanapaswa 
pia kuamini malaika. 

Sifa za Malaika 

Malaika wana sifa ambazo ni tofauti na 
wanadamu na viumbe wengine. Malaika 
wameumbwa kwa nuru, Wana nguvu na imara 
sana. Wanaweza kuhama kwa kasi mno. Kwa 
sababu hii, wanaweza kwenda umbali mrefu 
kwa muda mfupi. 

Malaika ni viumbe wanaotekeleza 
majukumu ambayo Allah huwaamuru 
kuyafanya. Daima wanatii na kumuabudu 
Allah. Hawaasi maamrisho ya Allah, Hawafanyi 
dhambi yoyote wala hawakiuki makatazo ya 
Allah. Kamwe hawakidhuru kiumbe chochote. 



Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


“Malaika wameumbwa kwa nuru, majinni wameumb- 
wa kwa moto, na Adam ameumbwa kwa udongo." 


Hawana jinsia, Hawali, hawanywi, wala 
hawalali. Hawaohoki kufanya kazi na kufanya 
ibada. 

Majukumu na kazi za malaika 

Jukumu la malaika ni wao kuwa waja na 
watumishi wa Allah na kutekelezea amri Zake, 
Malaika hutekeleza amri za Allah kwa usahihi, 
Wanapotekeleza majukumu yao, hawachoki 
wala hawazembei. Muda wote wanamuabudu 
Allah na kamwe hawamuasi. 

Jukumu kubwa la malaika ni kumuabudu 
na kumtii Allah, Mbali na majukumu haya 
makuu, kuna baadhi ya malaika ambao 
wamepangiwa kazi maalumu. Malaika maarufu 
zaidi ni malaika wanne wenye hadhi ya juu: 

Jibra’il (Jibril): Malaika huyu alipewa jukumu 
la kufikisha ufunuo wa Allah kwa mitume. Wakati 
huo huo, Jibril (a.s) hufikisha ujumbe na amri za 
Allah kwenda kwa malaika wengine. 

Malaika wa Mauti (Azrael): Kwa idhini ya 
Allah, jukumu la Azrael ni kuchukua roho muda 
wa mauti unapofika. Kwa sababu hii, malaika 
huyu ameitwa "malaika wa kifo" ndani ya Qur'an 
Tukufu. 

Mikail: Huyu malaika amepewa jukumu la 
mchakato wa matukio ya kimaumbile kama 



(Muslim, Zuhd, 10) 





.V- 

^ujiJumenJjislamu 


' ‘ 
. V- 


« m. 



ukuzaji wa uoto, mimea na riziki yo kila siku kwa 
viumbe. 

Israfil: Huyu amepewa jukumu la kupuliza 
baragumu (al-Sur) Siku ya Mwisho ill kuwajulisha 
wote kuwa Qiyama kimeanza, 

Mbali na malaika hao wanne wakuu, kuna 
malaika wengine wengi ambao wamepangiwa 
kazi maalumu, Miongoni mwao ni hawa 
wafuatao: 

Kiram’an Katibin: Ni malaika wanaoandika 
kumbukumbu za matendo yetu mema na 
mabaya, Ni malaika walioko upande wa kulia 
na kushoto kwa mwanadamu. Malaika aliyeko 
upande wa kulia huandika kumbukumbu za 
matendo, maneno na mienendo yetu mizuri, 
Malaika aliyeko upande wa kushoto huandika 
kumbukumbu za matendo, maneno na 
mienendo yetu mibaya. Muda wa kuulizwa 
utakapofika, malaika hawa ndio watakaokuwa 
mashahidi wetu, 

Malaika Walinzi: Ni malaika walinzi, 
Wamepewa kazi ya kuwalindo watu wanajilinda 
na kumtegemea Allah, Wanawalinda watu dhidi 
ya ajali na matatizo mbalimbali kwa idhini ya 
Allah. 

Al-Munkar na Al-Nakir: Ni malaika wa 
maswali. Hawa ni malaika waliopewa kazi ya 
kutuhoji makaburini mwetu, Watauliza maswali 
kama vile "Nani Mola wako? Nini kitabu chako?" 



na wataamiliana na sisi kulingana na majibu 
yetu, 

Malaika wengine: Kuna malaika 
wengine tofauti na hao walioelezwa, ambapo 
wamepangiwa kutekeleza kazi nyingine nyingi. 
Kwa mfano, baadhi ya malaika huzishawishi 
nyoyo za watu kuiendea kheri na haki, wakati 
wengine wakiandika kumbukumbu za salam 
za rehma (salawat) tunazomtakia Mtume 
wetu (s.a.w), na malaika wengine wakitekeleza 
majukumu mbalimbali yanayohusu Pepo na 
Moto. 



"Na hakika bila ya shaka wapo walinzi 
juu yenu, Waandishi wenye hishima, 
Wanayajua mnayo yatenda". 


(al-lnfitar, 82: 10-12) 



"....Wanausimamia Malaika wakali, we- 
nye nguvu, hawamuasi Mwenyezi Mungu 
kwa anayo waamrisha, na wanatenda 
wanayo amrishwa." 


(Al-Tahrim, 66:6) 





















>.r. 






^t^ijunze misin^pa (S^mani 




MALAIKA HUWAOMBEA WAGONJWA 


Asubuhi moja, mtoto wa ami wa 
Mtume (s.a.w), Aii (r.a) alikutana na rafiki 
yake Sa'id ibn lfaqa. Aii (r.a) aiiushika mkono 
wake na kusema: 

"Ewe Sa'idi Leo twenda kumtembeiea 
mgonjwa. Hassan anaumwa, twende 
kumtembelea." 

Walianza safari. Walipofika nyumbani 
kwa Hassan, Abu Musa ai-Ash'ari (r.a.) 
alikuwepo pia. 

Aii akauiiza: 


— Nimekuja kumtembelea kwa 
sababu anaumbwa. 

Hapo, Ali (r.a) akasimulia habari njema 
aliyoisikia kutoka kwa Mjumbe wa Allah: 

''lwapo Mulslamu atamtembelea 
Mulslamu mwenzake anayeumwa wakatl 
waasubuhhmalalkaelfusablnlhumuombea 
dua na kumuombea maghflra mpakaJioni. 
Akimtembelea wakati wa jioni, malalka 
elfu sablnl humuombea mpaka asubuhl. 
Kadholika, mtu huyu atapewa matunda 
peponi." 




— Ewe Abu Musal 
umekuja kwa nia ya 
kumtembelea mgonjwa 
au ulisimama kwa 
ajili ya jambo 
jingine? Abu Musa 
akasema: 


Je 






, . 


Tirmidhi, Janaiz, 2 































* ^ujiJumenJjislamu 



•.'WA 



'®'6i 


MALAIKA HUMUOMBEA ALIYEFUNGA 


Mtume (s.a.w) ambaye alikuwa makini 
kuhusu uhusiano na majirani alikuwa 
akiwatembelea sana majirani zake. 
Siku moja aiitembeiea nyumbani kwa 
Ummu Umara anayejulikana pia kama 
Bibi Nasiba na anayejulikana kwa ujasiri 
wake katika Vita ya Uhud. Ummu Umara 
ambaye alifurahishwa pia na ziara hiyo ya 
Mtume (s.a.w) aiiandaa chakula. Alimpatia 
chakula Mtume wetu na wale waliokuwa 
pamoja naye. Mtume wetu (s.a.w) alitaka 
mwenyeji wake ashiriki katika chakula 
alichowaandalia kwa kusema: 


— Njoa ushiriki pamaja nasil Ummu 
Amara akasema; 

— Nimefunga. 

Kwa kuwa Ummu Umara alikuwa 
amefunga, hakuweza kushiriki katika 
chakula. Hapa Mtume (s.a.w) akatupatia 
habari njema: 

"Iwapo chakula klnawlla jlranl na 
aliyefunga, malaika humuombea mpaka 
wenzake watakapomaliza kula au kushiba." 

(Tirmiclhi, Sowm, 66) 






















.-■ 7 •>. 

^ *•.«.,- 






FAIDA ZA KUAMINI MALAIKA 





KUAMINI MALAIKA 


Malaika huendelea kumuabudu 
na kumtii Allah muda wote. Baadhi yao 
wanakuwa katika sijda na wengine wakiwa 
katika hali ya rukuu. Humdhukuru Allah 
muda wote bila kuacha na kuwaombea 
msamaha waumini. Kuamini malaika 
wenye sifa hizi hutufanya kuwa na 
utambuzi zaidi juu ya utii wetu mbele ya 
Ailah na kutuhamasisha kumuabudu. 
Hutuhamasisha kumuomba msamaha 
kwa makosa na dhambi zetu na kuwa 
waja wema kama anavyotaka tuwe. 
Hutuhamasisha kuutumia vizuri muda wa 
usiku na mchana. Tunawakumbuka malaika 
na kujaribu kuwa miongoni mwa wale 
wanaomuabudu Allah muda wote^- 


H 


"Na ni vyake Yeye tu Mwenyezi Mungu viiivyomo 
mbinguni na katika ardhi. Na waiioko kwake 
hawafanyi kiburi wakaacha kumuabudu, waia 
hawachoki. Wanamtakasa usiku na mchana, 
waia hawanyong'onyei." 


(Al-Anbiya ; 21:19-20) 


U 







m; 



C- • ■ C ■ ■ ■ 

& * t * • T’-c ' " 

. ■ ii "■«- 




.. .. 





















L * ^ ± k 

>V' 

^ujiJumenJjislamu 





» ■ ► S ■ r4 fc.1^ 

■ * - ■ * fF W 

■i . ■ * '^ ,! ^ - 


'i^. A 'if.7 

V r ^-vv/ 


■'*Sf** 








wanaokaa pamoja 

f 

nasi, tunaepuka 


maneno mabaya >' 

«I I 

na yenye kuudhi- 
^‘4 

Hatuwasangenyi a 



Kuamini maiaika Kiram'an 
Katibin walioko pande zetu za 
kulia na kushoto na kuandika 
kumbukumbu za matendo 
yetu, na pia al-Munkar na al- 
Nakir watakaotuhoji katika 
makaburi yetu, huifanya hisia 
yetu ya kuwajibishwa huko Akhera 
iendelee kuwa hai. Hutukumbusha 
kuwa siku moja tutaulizwa kwa 
matendo yetu. Kuamini malaika 
kama Muislamu huturahisishia 
kuweka uwiano na kuyadhibiti 
matendo yetu, na 
uhusiano wetu na watu 
wengine. Hutuweza 
kuyatengeneza 
vizuri maisha 
yetu na kujiweka 
mbaii na makosa. 

Kuamini malaika 
hutufanya sisi 
wanadamu kuwa 
"kama malaika." 

Ili kutowasumbua ' 
malaika 




Ailah Mtukufu anasema: 



"Wanapo pokea wapokeaji wawili, wanao 
kaa kuliani na kushotoni. Hatamki neno ila 
karibu yake yupo mwangalizi tayari," 


kuwateta wenzetu 
Tunaepuka kuwr^ 
waonevu na 
hatumfanyii 
mtu yeyote, 

'i 

/ ; 






































Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


Tirmidhi, Tafsir, 3. 


j. 


Malaika hutupa hamasa ya 
kufanya matendo mema, mazuri 
na ya kweli. Hufurahia kila tendo 
letu jema tunalolifanya katika kutii 
maamrisho ya Mola wetu na Mtume 
wetu (s.a.w), Hutuombea msamaha 
kwa Allah, Tunapofanya mambo 
mazuri kwa ajili ya Allah kama vile 
kuwatendea wemo wazazi wetu, 
kuwasaidia na kuwaombea marafiki 
zetu, kuwatembelea jamaa zetu au 
wagonjwa, kuswali, kusoma Qur'an 
Tukufu, au kutafuta elimu, malaika 
hutuombea dua na kumuomba Allah 
atusamehe. Kujua na kuamini kuwa 
matendo yetu mema yanatambuliwa 
na kuthaminiwa hutufanya tujisikie 
vizuri. Hutuhamasisha kufanya vizuri 
zaidi; huzirekebisha tabia zetu. 


"Shetani na Malaika huchochea hisia na fikra 
ndani nyoyo za wanadamu. Kazi ya shetani ni 
kuwashawishi watu kufanya makosa, kuwavuta 
kufanya vifu ambavyo mwisho hugeuka kuwa 
vibaya na vyenye madhara, na kuwatenganisha 
na njia ya haki, Kazi ya malaika ni kuwashawishi 
watu kwenye haki, kheri, wema na kuwaweka 
mbali na makosa. Mwenye kusikia sauti nafsini 
mwake ikimshawishi kufanya mema, anatakiwa 
kujua kuwa hiyo ni sauti ya malaika, Atakiwa 
kuisikiliza na kumshukuru Allah. Mwenye kusikia 
nafsini mwake sauti ikimshawishi kufanya maovu, 
atambue kuwa hiyo ni sauti ya shetani. Yampasa 
asiisikilize sauti hiyo na ajilinde kwa Allah." 



















’ ^ujiJumenJjislamu 






s*1F 


Allah Mtukufu ndlye Mwenye kutoa 
nguvu ya kufanya kazi. Hlvyo, klla 
nnafanikio hutoka Kwake. Mola wetu 
dalma yu pamoja na watu wema 
na wanaofanya kazi kwa bidii. Kwa 
sababu anapenda kazi ya waja Wake 
na kuwapa kile wanaohomuomba. 
Tunapokusudia kufanya jambo 
jema, Allah hutupatia msaada wake. 
Malaika aliowateua hukaa pamoja 
nasi na kutuhamasisha kwa mambo 
na mawazo mazuri. Wanafurahi 
tunapofanya mambo mazuri na yenye 
faida. Hufuombea mafanikio kwa Allah. 
Kwa idhini ya Mola wetu, hutusaidia 
katika nyakati ngumu. Katika Qur'an 
Tukufu, tumeambiwa kuwa malaika elfu 
tano walitumwa kwenda kuwasaidia 




Allah Mtukufu anasema: 


"Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni 
Mwenyezi Mungul Kisha wakanyooka sawa, 
hao huwateremkia Malaika wakawaambia: 
Msiogope, wala msihuzunike; nanyi furahini 
kwa Pepo mliyo kuwa mkiahidiwa. Sisi ni 
vipenzi vyenu kafika maisha ya dunia na 
katika Akhera, na humo mtapata kinacho 
tamaniwa na nafsi zenu, na humo mfapata 
mtakavyo vitaka." 


(Fussilat); 41:30-31) 


Waislamu, kuwapa habari njema za ushindi na kuwapa morale katika Vita ya Badr. 
Kuamini kwamba Allah Mtukufu atatuma malaika kuja kutusaidia katika nyakati ngumu 

hutuhamaslsha kuendelea kufanya kazi na kutupatia nguvu chanya. Hatuhisi mchoko 
wala kunyong'onyea tunapokabiliwa na shida. 
















r 












^t^ijunze misin^pa (S^mani 


MALAIKA HUWAOMBEA WAUMINI 


Malaika huwaombea Waislamu kuwa 
katika uiinzi dhidi ya maovu na dhambi na 
waweze kuufikia wema. Mola wetu Mtukufu 
onatueleza kuhusu jambo hili kama ifuatavyo; 

"Wale wanao beba A'rshi, na wanao 
izunguka, wanamsabihi na kumhimidi Mola wao 
Mlezi, na wanamuamini, na wanawaombea 
msamaha walio amini kwa kusema: Mola wetu 
Mlezil Umekienea kila kitu kwa rehema na ujuzi. 
Basi wasamehe walio tubu na wakaifuata Njia 
yako, na waepushe na adhabu ya Jahannamu. 
Mola wetu Mlezil Na waingize katika Bustani za 
Milele ulizo waahidi. Na uwape haya pia wale 
walio fanya mema miongoni mwa wazee wao 
na wake zao na dhuriya zao. Hakika Wewe ni 
Mwenye nguvu, Mwenye hikima. Na waepushe 
na maovu; kwani umwepushaye maovu siku 
hiyo, hakika umemrehemu; na huko ndiko 
kufuzu kukubwa." 


(Surah Mumin , 40: 7-9) 







Q? 















% 






















'aV’ 




:«s: 














l> L * ■ ± b 

’ ^ujiJumenJjislamu 








MALAIKA HUWAOMBEA WANAOTAFUTA ELIMU 




Mtume wetu (s.a.w) anatueleza kuwa Malaika hufurahishwa sana na kitenda 
malaika huwaombea dua maalumu hicho. Huwakinga kwa mbawa zao wale 
wauminiwanaotafutaelimunawanaofanya wanaotafuta elimu. Kila kitu mbinguni na 
juhudi za kuyatekeleza kwa vitendo yale ardhini, hata samaki baharini humuombea 
waliyojifunza; maghfira mtu huyo." 


"Mwenye kusafiri kwa ajili ya kutafuta 
elimu, Allah humrahisishia kuingia Peponi. 


(Abu Dawud, llm, 1) 




















^t^ijimze misin^pa ^Simani 




MALAIKA, SH€TANI NA MWANADAMU 


Mwanadamu alikuwa bado kuumbwa. 
Allah akataka kumuumba mwanadamu III 
amjue na kumuabudu, Akawaambia malaika; 

— Nitamuumba khalifa na kumuweka 
ardhini. 

Malaika wakasema: 

— Mola wetu, utamuumba 

atakayesababisha matatizo na umwagaji 
damu? Daima tunasabihi na kukutii. 

Allah akasema; 

— Ninajua msiyoyajua. 

Malaika wakakaa kimya, Kisha 
wakaambizana: 

— Hakika Mola wetu ni mjuzi wa kila kitu, 
na haumbi vitu bila sababu, 

Kisha Allah akawaambia: 

— Enyi malaikal Nitamuumba 
mwanadamu kutokana na udongo na kumpa 
uhai, Mpeni heshima inayomstahiki na msujudu 
mbele yake kwa kutekeleza amri yangu, 

Malaika wote wakasema: 

— Mola wetul Tumetii amri zako na 
kuzitekeleza, 

Shetani hakuipenda amri hii ya Allah. 
Alikuwa na kiburi na kujiona kuwa yeye ni bora 
zaidi ya viumbe vyote vilivyoumbwa na Allah. 

Hatimaye Allah alimuumba mwanadamu. 
Katika kutii amri ya Allah, malaika walionesha 
heshima kwa Adam na kusujudu mbele yake. 
Shetani alitakabari na kuasi. Hakusujudu mbele 
ya Adam, Kwa kitendo hiki, alimuasi Allah, Allah 
akamwambia Shetani: 


— Kwa nini hukunisikiliza? Kipi kilichokufanya 
usisujudu? 

Shetani akasema: 

— Umeniumba kwa moto na yeye 
umemuumba kwa udongo. Mimi ni bora kuliko 
yeye. 

Hapo Allah akamfukuza mbele Yake. 

Baadaye, Allah alimuweka Adam katika 
Pepo na kumuumba Hawa kama mkewe. 
Akamwambia Adam: 

Ewe Adaml Wewe na mkeo mnaweza 
kuishi katika Pepo. Mnaweza kula chochote 
mkitakacho. Lakini, msiukurubie mti huu; 
vinginevyo mtakuwa miongoni mwa wale 
waliozidhulumu nafsi zao. 

Allah Mtukufu aliwaruhusu kula chochote 
isipokuwa mti mmoja, Kwa namna hii, alikuwa 
akimfundisha mwanadamu kuyadhibiti 
matamanio yake na kuimarisha hali yake ya 
kujidhubiti. 

Adam na Hawa walikuwa wakiishi katika 
Peponi kwa amani. Hawakujua kitu kinachoitwa 
mchoko au khofu, Walikuwa wakila kila 
wanachotaka. Allah Mtukufu alimtahadharisha 
Adam kuhusu Shetani, 

— Ewe Adaml Hakika Shetani ni adui yako 
wewe na mkeo. Tahadhari asikutoeni katika 
Pepo. Vinginevyo mtakuwa wenye majuto, 
Mkikaa Peponi hamtahisi njaa wala kuwa 
watupu. Katika Pepo hamtapatwa na joto wala 
kuhisi kiu, 

Adam na Hawa waliishi katika Pepo kwa 
muda fulani. Lakini, Shetani alikuwa akipanga 




- V. 


‘-tHA' 








» ■ 
w • 


■ t 

























{t. 


*#* j* fcj ^ yj' 

* * I,,* !*«• ■ ••^ # I 

> *>* V>t 

■V’* 'iii*'' 

^ujiJumenJjislamu 




-Jii- 



mipango mibaya. Siku moja aliwakaribia na 
kusema; 


Adam alimtazama Shetani na kusema; 
— Mti gani huo? Tuuone. 


— Ewe Adami Nikuonesheni mti wa uhai 
na ufaime wa miiele? 


Shetani aiipowaonesha mti ambao Aliah 
aiiwakataza, Adam hakumuamini, akamfukuza. 



ar.'.,' 


















Hata hivyo, Shetani hakukata tamaa. Aiikuja 
kwa mara nyingine na kuwaambia: 

— Mnajua kwa nini Moia wenu aiiwakataza 
kuia katika mti huu? Mkiia matunda yake mtaishi 
hapa miieie. iii hiio iisitokee, aiiwakataza msiie 
matunda yake. Fikirieni vizuri, kuieni katika mti 
huu sasai 

Adam na Hawa hawakumsikiiiza Shetani. 
Waiiondoka, Shetani akawafuata. Aiiapa kwa 
jina ia Aiiah na kusema: 

— Amini, ninawapa ushauri mzuri. 

Shetani aiipoapa kwa jina ia Aiiah, Adam 
na Hawa waiiambizana: 

— Haiwezekani mtu aape kwa jina ia Aiiah 
awe anasema uongo. Huwenda anachosema 
ni kweii. Wakaanza kuia matunda ya mtu 
waiiokatazwa na Aiiah. 

— Waiipoanza kuia mti huo, mavazi ya 
Peponi yakaondoiewa katika miiii yao wakabaki 
watupu, wakaona aibu mno. Waiijaribu kujifunika 
kwa majani makubwa ya miti. Hawakujua ia 
kufanya. 

Aiiah akasema: 

— Je sikuwakatazeni kuia matunda ya mti 
uie? Sikuwambieni kuwa Shetani ni adui yenu? 
Kwa nini hamkusikiiiza amri zangu? 

Adam na Hawa wakasema: 

— Moia wetui Tusamehe. 

Aiiah akawaambia: 

— Niiiwaamuru iakini hamkutii amri zangu. 

Adam na Hawa wakaomba: 


— Moia wetui Tumezidhuiumu nafsi zetu. 
Usipotusamehe na kutuhurumia, tutakuwa 
miongoni mwa waiiopotea. 

Aiiah akamwambia Adam: 

— Niiikupeni neema yangu kubwa 
kabisa, Pepo. Nikakupeni kiia miichotaka. Je, 
niiichokupeni hakikuwatosha mpaka mkaie 
katika mti uie? 

Adam akasema: 

— Ninaapa kuwa sikufikiria kuwa mtu 
angesema uongo na kuapa kwa jina Lako. 

Aiiah Mtukufu akamwambia Adam 
aiiyekuwa akiomba: 

— Ninaapa kuwa mtaenda ardhini. 
Mtakaa na kuishi huko kwa muda. 

Adam aiihuzunika sana, akaanza kuiia na 
kusikitika kwa aiiyoyafanya. Aiiomba: 

— Moia wangu, Nisamehe! Moia wangu, 
nisamehe! 

Hatimaye Aiiah aiimsamehe kwa kukubaii 
dua yake. Ndio maana Aiiah huwasamehe 
waie wanaojutia waiiyoyafanya na kutubu 
kwa kuomba msamaha. Hakika Yeye ni 
Msamehevu. 

(Visa vya Kidini kufoka ndani ya Qur'an Tukufu Sayyid 
Qufub - Abduiiah Judah as-Sahhar] 

(Kwa ayah zinazahusu kisa hicha ndani ya Qur'an 
fazama: Ai-Baqara, 2: 3-37 naA'raf, 7: 11-25] 











^ujiJumenJjislamu 



SHETANI 


Miongoni mwo viumbe wosioonekana ni 
Shetani. Jina jingine la Shetani katika Qur'an 
Tukufu ni iblis, Shetani alifukuzwa mbele ya Allah 
baada ya kuasi amri ya Allah na kutomsujudia 
mtu wa kwanza, Adam. Aliumbwa kutokana na 
moto. Ni alama ya uovu, 

Sababu ya Shetani kufukuzwa mbele ya 
Allah ni kiburi chake na uasi dhidi ya amri ya 
Allah, Hata hivyo, Shetani aligeuka kuwa adui 
wa wanadamu, akidai kuwa mwanadamu 
ndiye sababu ya yeye kuadhibiwa na Allah, 
Kwa sababu hiyo, Shetani hutumia kila aina ya 
uongo, mbinu na ulaghai kuwazuia wanadamu 
wasiipate njia sahihi. Shetani anataka watu 
wafanye dhambi kwa kuasi maamrisho ya 
Allah, Kwa kufanya hivyo, Shetani anataka 
kufanya kisasi kwa kuhakikisha kuwa Adam 
na kizazi chake wanaingia Motoni, Mola wetu 
anatutahadharisha kuhusu uadui na hila za 
Shetani: 

“Hakika Shet'ani ni adui yenu, basi 
mfanyeni kuwa ni adui. Kwani yeye analiita 
kundi lake liwe katika watu wa Motoni.” 

(Surah Fatir; 35: 6) 

Shetani sio kiumbe mwenye nguvu ambaye 
tunatakiwa kumuogopa. Shetani anachofanya 
tu ni kuchochea hisia na fikra hasi ndani ya 
nyoyo zetu. Hutia wasiwasi katika nyoyo zetu, 
Shetani huyafanya mambo mabaya na maovu 
yaonekani kuwa ni mazuri, Hufanya juhudi za 
kufufanya tumsahau Allah na Akhera. Wakati 
huo huo, sisi wanadamu tuna akili na uwezo 
wa kujidhibiti, Kwa sifa hizi, sisi tuna uwezo zaidi 
ya Shetani, Ingawa Shetani ana umbile tofauti 
na haonekani, hana uwezo wa kutusukuma 
kufanya makosa. Hawezi kutulazimisha kufanya 
makosa. Allah Mtukufu anafuahabarisha kuhusu 
jambo hili kama ifuatavyo: 



"Walimsjudia isipo kuwa Iblisi. Yeye alikuwa 
miongoni mwa majini, na akavunja amri ya 
Mola wake Mlezi,.," 


(Surah al-Kahf, 18: 50) 


“Hakika yeye hana madaraka juu ya 
walio amini na wakamtegemea Mola wao 
Mlezi. Hakika madaraka yake ni juu ya wanao 
mfanya rafiki yao, na wale wanao fanya 
ushirika naye.” (Surah Nahi: 16; 99 - 100 ) 

Tukitumio akili zetu na uwezo wetu wa 
kujidhibiti, bila kushawishiwa na hisia na fikra 
tunazoingiziwa na Shetani, hatutafanya 
matendo mabaya na maovu. Hivyo, tutashinda 
vita baina ya Shetani na mwanadamu. Hata 
hivyo, yatupasa tusisahau kuwa vita hii sio ya 
mara moja. Hii ni vita itakayoendelea mpaka 
mwisho wa uhai wetu. 










V 





^ujifume misinfpa ^mani 



KUKIRI KWA SHETANI 


Na Shet'ani atasema itapo katwa 
hukumu: "Hakika Mwenyezi Mungu 
aiikuahidini ahadi ya kweii. Nami 
niiikuahidini; iakini sikukutimizieni. Na sikuwa 
na mamiaka juu yenu, isipo kuwa niiikuiteni, 
nanyi mkaniitikia. Basi msiniiaumu mimi, 
jaii jiiaumuni wenyewe. Mimi siwezi kuwa 



mtetezi wenu, waia nyinyi hamwezi kuwa 
watetezi wangu. Hakika mimi niiikataa 
tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi 
Mungu. Hakika madhaaiimu watakuwa na 
adhabu chungu." 

(Suroh Abraham; 14: 22) 







Allah Mtukufu anasema: 





"Na Shet'ani akikuchochea kwa uchochezi 
wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika 
Yeye ni Mwenye kusikia, Mwenye kujua." 


V 


I 


(Surah Fussilat; 41:36) 


I 


^ 3 ^ 


( 


+ 




NINAJILINDA KWA ALLAH DHIDI YA 5HETANI 

— 










Allah Mtukufu anasema: 




Allah Mtukufu anasema: 


"Sema: Najikinga kwa Moia Miezi wa 
mapambazuko, Na shari ya aiivyo viumba, 
Na shari ya giza ia usiku iiingiapo, Na shari 
ya wanao puiizia mafundoni, Na shari ya 
hasidi anapo husudu." 


l 


(Surah Falaq, 113: 1-5) 



"Sema: Ninajikinga kwa Moia Miezi wa 
wanaadamu, Mfaime wa wanaadamu, 
Mungu wa wanaadamu, Na shari ya 
wasiwasi wa Shetani, Khannas, Anaye tia 
wasiwasi katika vifua vya watu, Kutokana 
na majini na wanaadamu." 


(Surah An-Nas; 114: 1-6) 
























V 




h. - 










. r.-5>.. 


" ^uJifun:z6nXislamu 








'"t 




SWAHABA WA MTUME (S.A.W) 
AMBAYE JENEZA LAKE LILIBEBWA NA MALAIKA 




Salama bin Aslam (r.a) anasimulia: 

Swahaba mmoja wa Mtume (s.a.w) 
aitwaye Sa'd bin Muadh (r.a) alifariki dunia. 
Mtukufu Mtume (s.a.w) alipopata taarifa hizo 
mbaya za Sa'd, alienda nyumbani kwake 
pamoja na maswahaba. Mtume (s.a.w) ali- 
kuwa mbele yetu nasi tulikuwa tukimfuata, 
Tulifika mlangoni na Mtume (s.a.w) akaingia 
ndani, Chumbani hakuwemo mtu yeyote 
isipokuwa jeneza la Sa'd bin Muadh. La- 
kini, Mtume (s.a.w) alikuwa akitembea kwa 
uangalifu kana kwamba kuna watu ambao 
anahofu kuwakanyaga, Alipoona kuwa 
ninataka kuingia chumbani, aliniashiria kwa 
mikono yake kuwa nibaki nilipokuwa. Nilisi- 
mama na kuwaashiria wenzangu walioku- 
wa nyuma yangu nao wasimame. 


iTuls^i mais^a am6age majeneza ^eiu 
^ata^ata fursa^a •kuSe^uua na malaika. 


Mtume (s.a.w) alipotoka ndani, nilise- 
ma "Ewe Mjumbe wa Allahl Sikuona mtu 
yeyote, Lakini ulikuwa ukitembea kana 
kwamba unajaribu kupita katikati ya mabe- 
ga ya watu wengine". Mtume (s.a.w) akas- 
ema: "Malaika elfu sabini ambao hawaku- 
wahi kuja ardhini walikuja kulibeba jeneza 
la Sa'd. sikupata sehemu ya kukaa. Malaika 
mmoja alinipisha sehemu ya kukaa, hivyo 
nikaweza kukaa." 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa na fu- 
raha mno kwa daraja ambayo Sa'd bin 
Muadh (r.a) alikuwa amefikia, na mara kwa 
mara akisema kumhusu "Ewe Aba Amrl 
Hongera sanal Ewe Aba Amrl Hongera 
sanal Ewe Aba Amrl Hongera sanal" 

(Ibn SaU III, 428-430] 



















'■aV‘ 

^t^ijimze misin^pa ^Simani 


MTUM6 (5AW) NA MALAIKA 


Malaika walioonesha heshima kwa Adam 
humuheshimu kila Muislamu anayetokana 
na kizazi chake. Vilevile wanawapenda watu 
wema ambao Allah Mtukufu anawapenda. 
Hivyo, malaika huwapenda na kuwaheshimu 
zaidi mitume. 

Mtume Muhammad (s.a.w) ndiye 
mtume wa mwisho aliyetumwa na Allah kwa 
wanadamu. Aliteuliwa na Allah ili awe mfano 
bora na mzuri kabisa kwa wanadamu. Alikuwa 
na tabia njema ambazo zinaweza kutamaniwa 
na malaika. Allah alimpenda na akawafanya 
waja Wake wampende pia. Malaika 
walimpenda Mtume (s.a.w) tokea utotoni na 
kupeana habari njema za utume wake. 

Mawasiliano ya kina kati ya Mjumbe wa 
Allah (s.w) na malaika yalianza kwa ufunuo wa 
Qur'an Tukufu. Mtume wetu (s.a.w) alikuwa na 
umri wa miaka arobaini. Alikuwa na kawaida 
ya kwenda katika pango la Hira na kukaa 
huko kwa siku kadhaa. Huko alikuwa akitafakari 
kuhusu Mwenyezi Mungu na kutaamali kwa kina 
juu ya ulimwengu na hali ya binadamu. Siku 
moja akiwa pangoni, Allah alimtuma malaika 
Jibril (a.s). Malaika huyo alimtaka Mtume 
wetu (s.a.w) asome. Mtume (s.a.w) 


akamwambia Jibril (a.s) kuwa hajui kusoma. 
Jibril (a.s) akarudia kumwambia kuwa asome. 
Alimwambia hivyo mara kadhaa. Alipopata 
jibu hilo hilo, Jibril (a.s) alisoma ayah za kwanza 
za Qur'an. Baada ya kupokea ufunuo wa 
kwanza, Mtume wetu (s.a.w) alitoka pangoni na 
kumuona Jibril (a.s) akiwa amefunika mbingu 
yote kwa mbawa zake. Kwa miaka ishirini na 
tatu baada ya ufunuo huu wa kwanza, Jibril 
(a.s) alikuja kwa Mtume wetu (s.a.w) mara 
nyingi, na kumfunulia ayah na surah za Qur'an 
Tukufu, kwa maneno mengine, alimletea 
ujumbe mbalimbali kutoka kwa Allah Mtukufu. 

Kila mwaka, katika mwezi wa ramadhan, 
Mtume (s.a.w) alikuwa akimsomea Jibril (a.s) 
ayah zote alizomteremshia mpaka wakati 
huo. Katika mwaka wake wa mwisho, aliisoma 
Qur'an yote mara mbili akiwa pamoja na Jibril 
(a.s). 

Wakati mwingine Jibril (a.s) alikuwa akija 
kwa Mtume wetu (s.a.w) katika sura na umbile 
la kibinadamu. Siku moja, wakati Mtume wetu 









(s.a.w) akiwa pamoja na Maswahaba zake, 
Jibril (a.s) alikuja akiwa amevaa mavazi meupe, 
masafi. Aliuliza maswali mbaiimbali kuhusu 
imani, Uislamu, ihsani na siku ya hukumu. 
Baada ya kujibiwa, akatoweka. Mtume wetu 
(s.a.w) akawaambia Maswahaba kuwa mtu 
huyo alikuwa malaika Jibril (a.s) na alikuja 
kuwafundisha maarifa mbalimbaii kuhusu dini. 

Ili kumfanya Mtume (s.a.w) ajisikie vizuri 
na kumuunga mkono, Allah Mtukufu alikuwa 
akimtumia malaika katika nyakati ngumu. 
Mfano mzuri wa hili ulionekana wakati wa 
kuhamia Madina (Al-Hijrah). Washirikina wa 
Makka walikuja mbele ya pango ambalo 
Mtume (s.a.w) alikuwa amejificha. Kama 
wangesogea mbele kidogo, wangemuona. 
Allah Mtukufu aliujaalia moyo wa Mtume wetu 
(s.a.w) amani na utulivu. Alimuunga mkono kwa 
majeshi ya malaika yasiyoonekana. 

Allah Mtukufu alimsaidia Mtume (s.a.w) na 
Maswahaba zake kwa kutuma jeshi la malaika 
katika Vita vingi kama vile Vita vya badr. Katika 
Vita ya Hunayn, ambapo Waislamu walikuwa 
katika hali ngumu sana, Allah alituma jeshi la 
malaika kuja kuwasaidia Waislamu. 

Mtume wetu (s.a.w) alikuwa akisema kuwa 
malaika huja katika maeneo ambayo watu 
hufanya mambo yao kwa mujibu wa maamrisho 
ya Allah. Alitueleza kuwa malaika huja katika 
maeneo ambayo elimu hufundishwa, Qur'an 
husomwa, Allah huabudiwa na matendo 
mema hutendeka. Alitupa habari njema kuwa 
malaika huwaombea wale wanaohudhuria 
katika maeneo hayo na kuleta amani na 
furaha katika nyoyo zao. Alituusia kujitenga na 
matendo ambayo yanawaudhi malaika na pia 
alikuwa makini kutoyafanya matendo hayo. 
Hakutaka wale wanaokula vyakula vyenye 
harufu kali, kama vile vitungu, kuingia msikitini 


mpaka harufu yao isafike. Alieleza kuwa watu 
na malaika hawatakiwi kubughudhiwa. 

Mtume wetu (s.a.w) alitumwa kuwa rehma 
kwa ulimwengu wote. Mola wetu, ambaye 
aliinyanyua darja yake kwa rehma na ridhaa 
Yake, aliwafanya malaika wampende pia 
na kuwataka wamtakie rehma (salawat). Kwa 
sababu hii, humtakia rehma na kumuombea 
darja yake inyanyuliwe. Kuna hata malaika 
ambao wamepewa jukumu maalumu la 
kuweka kumbukumbu za waumini wanaomtakia 
rehma Mtume (s.a.w) na kuzifikisha kwake. 



"...hakika Mwenyezi Mungu ndiye kipenzi 
chake, na Jibrili, na Waumini wema, na 
zaidi ya hayo Malaika pia watasaidia." 























L'+l ' ' i * * ? * 1. *: 1 

•ir’ •''3^^, *;. ■•.." .■ •*-.-. 

■-^tt*.‘ *•.«.,-■ 


n’^ 




^t^ijunze misin^pa (S^mani 




MSAADA UNAOLETWA NA MALAIKA 


Vita vya Badr ni vita vya kwanza baina 
ya Waisiamu na makafiri wa Makka. Idadi 
ya askari wa kikafiri waliokuja Badr ilikuwa 
mara tatu zaidi ya ile ya jeshi la Waislamu, 
Walikuwa wamepanga kuwaangamiza 
Waislamu wote kwa pamoja. 

Vita vilianza na majeshi ya pande mbili 
yalikuwa yakipambana, Waislamu walikuwa 
wakipambana kwa bidii na nguvu zote, 
Mtume wetu (s.a.w) alinyanyua mikono yake 
kuelekea Mbinguni na kuomba akisema; 
"Mola wangu! Leo Magurayshi na jeshi 
lao lote wanataka kuiangamiza dini Yako. 
Wanapingana na Wewe. Wanamkataa 
Mtume Wako, Ewe Allah! Ninakuomba 
utimize ahad! Yako kuwa 
utawasaidia mitume Wako. 

Tunakuomba utupe 

ushindi. Iwapo watu hawa 
wachache watauawa, 
hakuna mtu ardhin! 
atakayekuabudu na 
kukutii," 

Allah Mtukufu 
aiiijibu dua ya Mtume 
wetu (s.a.w). Aiituma 
makund! ya malaika 
katika nyakati 
ngumu za 


vita hivyo. Aliwaunga mkono Waislamu 
kwa kutuma jumla ya maiaika elfu tano. 
Waislamu waiishinda vita. Ndani ya Qur'an 
Tukufu Moia wetu Mtukufu anauelezea 
msaada huo wa malaika alioutuma: 

"Na Mwenyezi Mungu alikwisha 
kunusurunl katlka Badrl nanyi mllkuwa 
wanyonge...Na Mwenyezi Mungu 
hakufanya haya ila kuwa ni bishara kwenu, 
na III nyoyo zenu zipate kutua. Na msaada 
hautoki isipo kuwa kwa Mwenyezi Mungu, 
Aliye tukuka, Mwenye nguvu na Mwenye 
heklma." 

(Surah Al-i Imran 3: 23-126) 






















- ^uJifun:z6nXislamu 





Allah Mtukufu anasema: 






"Hakika Mwenyezi Mungu na Maiaika wake 
wanamsaiia Nabii. Enyi miio aminii Msaiieni 
na mumsaiimu kwa saiamu," 


(Surah Al-Ahzab ; 33: 56) 


I 


Tumuombee Mtume (s.a.w) dar- 
ja yake inyanyuiiwe mbeie ya Aiiah, 
kama wafanyavyo maiaika. Tumtu- 
mie saiamu na kumtakia rehma kwa 
kuzikabidhi katika mbawa za maiaika 
wenye nuru. 


Dua hii inaitwa Salah Al-Ummiyyah: 



^ 


^ 9 




Aiiahumma saiii aia sayyidina Muhammadin 
Nabiyy'ii-ummiyyi wa aia aiihi wa sahbihi wa saiiim. 


Ewe Aiiahi Peieka rehma na amani kwa Mtume 
wetu Muhammad (s.a.w) ambaye hakusoma waia 
kuandika, kwa famiiia yake na kwa Maswahaba 
zake pia. 






. 


- 




























:,;-t_.y > ^,-j'lji: ■■ 






V'»' 






^ujifume misinfpa ^mani 


MASWALI 



Jaza sehemu za wazi kwa maneno muafaka. 



(amin/ Shetani/ andika/ malaika/ adui/ madaraka/ Sherani/ ushirika/ neno/ maiaika/ adui) 

1, "Kuna nnalaika wawili wanao.. wako upande wa kulia na kushoto kwa kila nntu 

Wanawatazama wanadamu na kuandika kila.wanalozungumza." 


2, "Hakika.ni adui yenu, basi mtanyeni kuwa ni. 

liwe katika watu wa Motoni." 


Kwani yeye analiita kundi lake 


3, "Hakika yeye hana.juu ya walio amini na wakamtegemea Mola wao Mlezi. Hakika 

madaraka yake ni juu ya wanao mfanya rafiki yao, na wale wanaofanya.naye." 

4, "Mnapoomba, ombeni mambo mema na ya kheri, kwa maana.husema. 

mnapoomba dua zenu," 

5, Mwenye kusikia sauti nafsini mwake ikimshawishi kufanya mema, anatakiwa kujua kuwa hiyo ni 

sauti ya.Atakiwa kuisikiliza na kumshukuru Allah, Mwenye kusikia nafsini mwake sauti 

ikimshawishi kufanya maovu, atambue kuwa hiyo ni sauti ya.Yampasa asiisikilize 

sauti hiyo na ajilinde kwa Allah," 



* 

i 

1 

Y 























^ujiJumenJjislamu 


‘**V* 


.‘•Wf.. 




Tujipime 


1 - Ni sifa ipi kati ya hizi ambayo sio sifa ya 
maiaika? 


a) Hali wala kunywa. 

b) Hawalali. 

c) Sio wanaume wala wanawake. 

d) Wana uwezo wa kumuasi Allah. 



2- Ni iipi kafi ya haya ambaio sio miongoni 
mwa majukumu ya maiaika? 


a) Kuwa mfano kwa wanadamu. 

b) Kuwalinda wanadamu. 

c) Kuwaombea waumini. 

d) Kupeleka ujumbe wa mitume. 


, ■ n ■ . 





Huongeza utambuzi wa kuwa waja 
wa Allah 


Hutuhamasisha kufanya kazi kwa bidii 


Hutuweka mbali dhidi ya kutenda 
makosa 


IV- Huzitakasa tabia zetu 


Ni lipi kati ya hayo ambalo ni miongoni 
mwa faida za kuamini malaika? 


a) l-ll-IV 
c) l-ll-IV 


b) l-lll-IV 
d) l-ll-lll-IV 


I- Mikail 

II- Israfil 

III- Al-Munkar na Al-Nakir 

IV- Jibrail 

V- Azrail 

VI- Yunus 


Kati ya hao ni nani ambao sio miongoni 
mwa maiaika wa nne wakuu? 


a) I -IV 
c) lll-VI 


b) ll-VI 
d) IV-V 


. V. 


’ 

nr*. 




. w. 


‘ ' 

.*w. 


' 




'.fc**- 

















^t^ijimze misin^pa <Simani 


5- Mara nyingi tunapotaka kutanya 
matendo mazuri, hujiwa na fikra 
zinazopingana. Shetani na malaika 
huchochea fikra ndani mwetu. Kati ya 
fikra hizi ni ipi inayotokana na Shetani? 

a) Ukifanya hivi, utajisikia amani na faraja 
moyoni mwako, 

b) Ufakuwa mfano kwa wengine. 

c) Haitakunufaisha hapa duniani, 

d) Utapata upendo na thawabu za Ailah. 















Allah Mtukufu anasema: 

“Hakika Mwenyezi Mungu na Malaika wake wanamsalia Nabii. Enyi 
mlio amini! Msalieni na mumsalimu kwa salamu.” 


(Surah Al-Ahzab; 33:56) 






^ 3uunLn (nL-3fiLnh) # 

0 Maanaja Swala 0 Jinsija Kuswali 

Faida ^a Swala ^ Swalaya Famoja (Jamaah) 

0 A.ina ^ Swala ® Swalaja Mgonjwa, Msajiri na Mwenje kulipa 

0 Mukmu ^ina^husu Swala 0 Kipaumhele cha Mtume (s.a.w) kwenje Swala 

0 Adhana na lqaamah 0 Misikiti na Njumba ^a Kuswalia 






j9^. 


'^,sr 


















¥ Ul f 




































^yijume nJiislamu 




■ ' 


•*V' 

. 


‘ -^V'' 


SWALA YA KWANZA 


llikuwa asubuhi yenye baridi sana. Nilikuwa 
nikitetemeka nilipoliacha joto la kitanda changu 
na kuvaa viatu vyangu vya wazi vilivyokuwa 
vimeshika baridi ya usiku, 


Alfajiri ilikuwa haijaingia. Nilichungulia 
dirishani sikuona mtu yeyote katika Mnara wa 
Msikiti Mkongwe wenye kuchomoza na adhana 
ya kimaanawi kupita nyumba zote. Hapo, kivuli 
cha muadhini kijana kilionekana katika mnara. 
Nilivaa sweta langu zito. Nilipokuwa nikisikia 
sauti tamu na adhimu ya adhana iliyopenya 
moyoni mwangu, nilikumbuka swala zangu za 
alfajiri huko zamani nilizoanza kuziswali tangu 
miaka kumi na tano iliyopita. Ni miaka kumi na 
tano imepita tangu niliposwali swala yangu ya 
kwanza.... 



Mama yangu muadhamu ambaye 
ninampenda zaidi katika 
ulimwengu huu aliniamsha 
kwa ajili ya alfajiri yangu ya 
kwanza miaka kumi na 
tano iliyopita. Nadhani 
kilikuwa kipindi cha 
baridi kama hiki. Nilipokuwa 
nimelala katika chumba 
changu ambacho kilikuwa 
mkabala na chumba chake, 
alikuja na kuzishika nywele 
zangu kwa vidole vyake vizuri 
na maridhawa na kuniambia: 

"Mwanangu kipenzi, amka! 
Amka mwanangu!" 


Niliyafumbua macho 
yangu na kusema: 


"Lakini mama bado ni usiku...." 

Baada ya kunibusu kwenye paji langu la uso 
kama alivyokuwa akifanya kila siku, alinisaidia 
kuamka kwa kunishika mikono yangu ili muda 
wa swala usinipite. Nilivaa viatu vyangu vidogo, 
nikayafikicha macho yangu na kumfuata, 
Tulipita ukumbini na kufika chumbani kwa 
mama yangu, Jiko la gesi chumbani kwake 
lilikuwa likiwaka kwa nguvu, nikasema: 

"Alaa.,, Hadija naye yuko macho.,,,i 

Hadija alikuwa akiipua birika kutoka jikoni, 
Sikuwaza kama atakuwa maoho, Lakini mama 
akaniambia: 

"Hadija huamka kila siku asubuhi," 

Ingwa sikuwa nimeamka mapema sana, 
lakini nilishangaa kusikia kuwa huwa anaamka 
kila siku asubuhi, Walinisaidia kuvua sweta 
langu, nikaelekea sehemu ya kutawadhia, 
Mama akaniambia: 

"Unaonekana kama umechoka", 
akanipatia stuli ndogo nikakaa. Baada ya 
kumaliza kutawadha, nilikaa karibu na jiko ili 
kupata jato. Nilipogeuka nilimuona mama 
akitandika mswala... kisha alivaa mtandio 
wake wa kijani na kuniita: 

"Njoo hapa mwanangu..." 

Nilienda na kusimama pembezoni mwa 
mama yangu mpendwa kwenye mswala 
aliokuwa akiswalia. 

Nilikuwa nikifuata kila anachokifanya. Hivyo 
bila kujua, nilikuwa nikiswali kama mwanamke 
anavyoswali. Baada ya kumaliza kuswali 
sunnah, alitabasamu na kuniambia: 










"Mwanangu! Wewe sio mwanannke! 
Wanawake ndio wanaswali hivyo... unapaswa 
kuswali kama mwanaume," akanionesha jinsi 
wanaume wanavyopaswa kuswaii. 

Nilifanya kiia alichoniambia na kukamiiisha 
swaia yangu. Niiiinua mikono yangu midogo na 
kumuuliza mama yangu; 

"Mamal Niseme nini katika dua?" 

Mama yangu akaniambia niseme: 

"Ewe Mwenyezi Mungul Ninakuhimidi 
kwa kunijaaiia kuwa Muisiamu. Ninakuomba 
uilinde nchi yetu dhidi ya maadui. Ninakuomba 
uwape afya na ustawi waumini wenye shida, 
wenye maradhi, wanaokabiiiwa na majanga 
na umaskini." 


Kisha mama yangu aliniusia nimuombe 
Mwenyezi Mungu anijaalie kuwa mtu mwema 
nisiyeweza kuhadaiwa na hiia za Shetani.... 

Baada ya swala mama aiiniuiiza iwapo 
nilitaka kulaia au ia. Sikuwa na usingizi, hivyo 
akaniambia: 

"Kalete kitabu chako tuangalie kazi yako ya 
nyumbani uliyopewa na mwaiimu". 

"Sawa", nilijibu. 

Niiipita ukumbini haraka, nikachukua kitabu 
kwenye meza yangu na kurudi haraka kwa 
mama. Aiipoangalia majibu yangu hakuona 
kosa iolote. Wakati wa usiku mama yangu 
aiikuwa na mazoea na kuniambia: 











* ■ 















^yijume nJiislamu 




■ ■ 


* ‘.kV ■ 


* » * 


"Mwanangu, pitia somo iako mara tatu 
kabia ya kuiaia, ili maiaika wakufundishe ukiwa 
usingizini." 

Maiaika waiikuwa wamenifundisha 
masomo yangu usiku huo pia. Mama alizigusa 
nywele zangu na kuniambia, "vizuri sana 
mwanangu". Kwa kuwa bado uiikuwepo muda 
wa kutosha kabla ya kwenda shule, hivyo 
nilijilaza kitandani kwake. 

Nilikuwa sijasinzia kabisa, nikawa 
namtazama mama yangu. Akiwa amevaa 
mtandio wake wa kijani aliichukua Qur'an Tukufu 
na kutembea kidogo, nilimuona kana kwamba 


niko ndotoni. Alikaa kwenye sofa iliyokuwa jirani 
na dirisha akaanza kusoma kwa sauti nzuri. 
Sauti yake maridhawa, ambayo iliacha athari 
moyoni mwangu, wajihi wake wenye nuru akiwa 
ndani ya mtandio mkubwa wa kijani, vilinifanya 
nisinzie. Nilikuwa nikimfananisha na malaika 
wakati anapoinamisha kichwa chake wakati 
wa swala na dua. Mawazo ya kwanza malaika 
walikuwa wamemzunguka mama wakati 
akisoma Qur'an Tukufu yalinifanya nichukuliwe 
na usingizi mtamu, nikalala... 

OMER SEYFEniN 
(Kimenukuliwa kwa mukhtasari) 


SWALA Nl NINI? 


Kila kiumbe ulimwenguni humuabudu 
na kumhimidi Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa 
namna yake. Swala ni ibada inayojumuisha 
vipengele mbalimbali kutoka kwenye ibada 
na himidi za viumbe wote. Kwa kuwa ni ibada 
muhimu sana katika Uislamu, Mtume wetu 
(s.a.w) aliita kuwa ni "nguzo ya Uislamu." 

Swala ambayo hujumuisha dua na 
kuomba mambo mema, ni "Mi'raj ya muumini 
kuelekea Mbinguni". Kwa maneno mengine, 
ni wakati ambao muumini hukutana na Mola 
wake. Kwa kutumia swala, hufika mbele ya 
Mwenyezi Mungu mara tano kwa siku na 
kuonesha utii wetu Kwake na kukumbuka kuwa 
daima tunamhitajia. 

Swala ni njia ya kuonesha shukrani zetu kwa 
Mwenyezi Mungu. Kupitia swala tunamshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa neema na Baraka zote 
anazotujaalia na kumuonesha upendo na utiifu 


wetu Kwake; kwa sababu swala ndio njia tukufu 
kabisa ya kuonesha heshima. 

Swala ina maana ya kumuomba dua 
Mwenyezi Mungu, kumtaka msaada na 
kumuomba atusamehe dhambi na makosa 
yetu. 


Kwa muhtasari, swala ni nguzo ya dini yetu 
na ni nuru ya nyoyo zetu. Swala ndio uhai wa 
ulimwengu wetu wa kiroho. Wakati ikitutakasa 
kimwili, hutuimarisha utambuzi wetu wa kiroho. 












(^t^ifmza (S^bada ■ 


KWA NINI TUNASWALI? 


Kutekeleza ibada ya swala ni dhinna 
yetu kwa Muumba wetu anayetupatia uhai. 
Tunaswali ili kuwa karibu zaidi na Muumba wetu 
na kumuonesha upendo wetu Kwake. 

Moia wetu ametujaalia Baraka na neema 
zisizokuwa na kikomo. Tunapaswa kumshukuru 
kwa Baraka hizo. Tunaswali ili kumshukuru kwa 
Baraka zote hizo anazotujaaiia. 

Shukrani inatakiwa kufanyika kwa mujibu 
wa neema husika. Tunapotoa Zaka tunakuwa 
tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa Baraka 
na mali anazotuneemesha. Tunapofunga 
tunakuwa tumemshukuru Mwenyezi Mungu 
kwa neema ya afya na vyakuia mbaiimbali. 
Tunaposwali tunakuwa tumeonesha shukrani 
zetu kwa njia bora kabisa na kumhimidi Mola 
wetu aliyetuumba kama wanadamu na pia 
kutekeleza wajibu wetu wa kumshukuru kwa 


kutujaalia neema mbalimbali. Mtume wetu 
(s.aw) anasema; “Kila kiungo na mfupa katika 
mwili wa kila mmoja wenu hutoa sadaka. 
Kila neno la kumtakasa Mwenyezi Mungu ni 
sadaka. Kila neno la kumhimidi ni sadaka, 
kila neno la kukiri Umoja Wake ni sadaka, kila 
neno la kukiri Ukuu Wake ni sadaka, kuamrisha 
mema ni sadaka, kukataza mabaya ni 
sadaka, na rakaa mbili anazoziswali kabla ya 
adhuhuri hutosheleza yote.” (Musiim, Musafirin 84) 

Tunatakiwa kusikiliza wosia na ushauri wa 
Mtume wetu (s.a.w), tuswali mara kwa mara. 
Hivyo, tunapaswa kumuonesha Mwenyezi 
Mungu ni kwa kiasi gani tunampenda, 
na tunapaswa kumshukuru kwa neema 
alizotujaalia, hususani neema ya mwili. 



'n 








' 4 ^ 










I 






Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Ushike Sala kwa ajili ya kunikumbuka Mimi." 


Surah Taha, Ayah ya 14) 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


"Enyi mlio aminil Rukuuni na msujudu, na 
muabuduni Mola wenu Mlezi, na tendeni 
mema, ili mfanikiwe." 


(Hajj, 22:77) 





























^yijume nJiislamu 





FAIDA ZA SWALA 


Swala tunazozitekeleza zina faida nyingi 
sana kwenye miiii, roho na maisha yetu ya 
kijamii, Baadhi ya faida hizo ni hizi zifuatazo; 

Swala hutupatia uhakika wa kumkumbu- 
ka Mwenyezi Mungu kwa njia bora 

Mola wetu Mtukufu anafuambia kuwa "kwa 
kumtaja na kumdhukuru nyoyo hupata utulivul" 
Kwa sababu kumkumbuka Mola wetu tunayem- 
penda sana na kulidhukuru jina Lake huzituliza 
nyoyo zetu zenye shida, kuvipa faraja vifua vyefu 
na kuzipa ufuvu nafsi zefu, 

Njia bora kabisa ya kumkumbuka na kumd- 
hukuru Mwenyezi Mungu ni kufekeleza ibada ya 
swala, Kila swala tunayoifekeleza hutukumbusha 
kuhusu Mola wetu, Hivyo, swala ni tunu kubwa 
tuliyojaaliwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu, Kuto- 
kana na kujua thamani ya neema hii, Mtume wetu 
(s,a,w) alikuwa akiitumia vizuri kila fursa inayopati- 
kana kwa ajili ya swala, Alielezea furaha na amani 
anayoipata wakati wa kuswali: "Furaha yangu in- 
apatikana ndani ya swala," 

Swala hutukumbusha juu ya Siku ya Hu- 
kumu na Akhera 

Duniani kuna mambo mengi ambayo hu- 
wafanya wafu waisahau Akhera, Wale wanaoisa- 
hau na kutowaza kuwa wataulizwa kwa matendo 
yao hufanya kila aina ya maovu, Hivyo, watu wa- 
natakiwa kufanya kitu kitakachowakumbusha juu 
ya uwepo wa Akhera, 

Swala tunazozitekeleza kwa umakini na ut- 
ambuzi hutukumbusha kuhusu Mwenyezi Mungu, 
Akhera na Siku ya Hukumu mara tano kwa siku, 
Tunapokumbuka kuwa kuna Akhera na Siku ya 
Hukumu, hujiepusha na maovu, Hatutawadhuru 
watu au mali zao, na hatutamdhulumu yeyote. 



"Enyi mlio aminil Takeni msaada kwa subi- 
ra na Sala, Hakika Mwenyezi Mungu yu 
pamoja na wanao subiri," 


Al-Baqara, Ayah 153) 



"Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu ndio nyoyo hutual" 


(Ar-Ra’d, Ayah 28) 



"Na shika Sala katika ncha mbili za mchana 
na nyakati za usiku zilizo karibu na mchana. 
Hakika mema huondoa maovu. Huu ni 
ukumbusho kwa wanao kumbuka." 


(Hud, Ayah 114) 



"Hakika Sala inazuilia mambo machafu 
na maovu," 


(Ankebut, Ayah 45) 


Swala huziondosha dhambl zetu 


























■ ' 


‘ ■ 

. . 




c^t^ijiinza <isibada ■*W*' 


Swala ni wakati maalumu wa kukutana na 
Muumba wetu. Tunapokuwa katika swala huwa 
tuko mbele ya Mola wetu Mtukufu. Tunapotaka 
kutenda dhambi hubadilisha mawazo yetu kwa 
kukumbuka kuwa muda si mrefu tutaenda kus- 
wali na kusimama mbele ya Mola wetu. Hivyo 
tutazitakasa nyoyo zetu dhidi ya hisia na mawa- 
zo mabaya na kuviepusha viungo vingine vya 
miili yetu kama vile mikono na ndimi zetu dhidi 
ya makosa na dhambi mbalimbali. 

Swala huimarisha maadili yetu mema 

Swala ni fursa adhimu inayotufanya kutam- 
bua makosa yetu na kumuomba msamaha 
Mwenyezi Mungu kwa kufanya toba. Tuna- 
poswali huwa tunamuomba Muumba wetu 
msamaha na maghfira. Tunasimama mbele 
ya Mwenyezi Mungu mara tano kwa siku, tuki- 
tambua kuwa anajua kila kitu tunachokifanya, 
hivyo tunakuwa makini sana na matendo yetu. 
Kwa namna hiyo, huwa watu wema wenye 
maadili mema na yenye kupendeza. 

Swala huzifanya siku zetu kuwa zenye 
kheri na Baraka zaidi 

Tunaposwali mara kwa mara, huzipangilia 
shughuli zetu za kila siku kulingana na nyakati 
za swala. Tunaamka alfajiri kabla jua halijacho- 
moza na hivyo kuanza shughuli zetu mapema. 
Wakati wale wasioswali wakiwa bado wamela- 
la, sisi tunakuwa tumekamilisha baadhi ya kazi 
zetu. Kwa kufanya hivyo tunakuwa tumenufaika 
na dua ya Mtume (s.a.w): 

"Ewe Mola wangul Zibariki nyakati za 
mapema za umma wangu." 

Swala za adhuhuri na alasiri ambazo 
huswaliwa nyakati zenye mishughuliko mingi 
zaidi, hupata fursa ya kumkumbuka Allah na 
kuzipumzisha nafsi zetu. Hupata fursa ya ku- 
pumzika kwa kuswali, akili zetu hupata utulivu na 
kupata nguvu mpya kwa ajili ya kuendelea na 
kazi. Hivyo hupata ufanisi kazini. 


Swala ya magharibi na Ishaa hutupatia 
fursa ya kutafakari juu ya shughuli zetu za siku 
nzima. Hivyo, huenda kulala tukiwa na amani 
kwamba tumetekeleza majukumu na dhima 
yetu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Swala hutufanya tuwe na mazoea ya 
kuwa wasafi 

Tunapochukua wudhu kwa ajili ya swala 
huosha viongo vya miili yetu vinavyochafuka 
zaidi wakati wa shughuli zetu za kila siku. Swala 
hutupa fursa ya kuifanya miili, mavazi na mae- 
neo yetu ya kuswalia kuwa katika hali ya usafi. 
Kwa kufanya wudhu mara kadhaa kwa siku, 
mikono, nyuso na miguu yetu huwa safi. Jambo 
hilo hutujengea mazoea ya kuwa wasafi. 




Siku mbja MtUme (s.aw) ■aliwaultec^; 
Maswahaba; ^ 

"Iwapo mbele ya mlango wa mmoja 
wenu kuna mto unaopita na akawa 
anaoga humo mara tano kwa siku, je 
atabaki na uchafu wowote?" Maswahaba 
wakajibu, 

"Hatobaki na alama yoyote ya 
uchafu." Mtume (s.a.w) akasema: 

"Huu ni mfano wa swala tano ambazo 
Allah amezifanya kuondosha matendo 
maovu." (Bukhari, Mevakit; 6) 































NANI ANAYEWAJIBIKA KUSWALI? 


Swala tano za kila siku zilifaradhishwa kwetu 
Usiku wa Mi'raj (yaani safari ya Mtunne kwenda 
mbinguni), Swala tano ni faradhi kwa Muisiamu 
aliyefikisha umri wa baleghe na akawa mzima 
wa akili. 

Swala ni miongoni mwa maamrisho 
ya wazi kabisa ya Mwenyezi Mungu. Waie 
wanaoamini kuwa ni faradhi lakini wakawa 
hawaswali kwa kuzembea huwa wamefanya 
dhambi kubwa. 

Dini yetu inatutaka tuwatengenezee 
mazoea watoto wetu ya kuswali wakiwa katika 


umri mdogo. Mtume wetu Mtukufu (s.a.w) 
anatuusia kuwafundisha watoto wetu jinsi ya 
kuswaii wanapofikia umri wa miaka saba. Pia 
alisisitiza tuwahimize juu ya umuhimu wa kuswali 
mara kwa mara kuanzia umri wa miaka kumi, 





AINA ZA SWALA 


Kiujumia swaia zimegawanyika katika mafungu mawili: Za faradhi na za Sunnah, 




AINA ZA SWALA 


SWALA ZA FARADHI 

©©©© 


A. SWALA ZA FARADHI 

Kuna aina tatu ya swala za faradhi, 

1. SWALA TANO ZA KILA SIKU 

a) Swala ya al-Fajr: Ina rakaa mbiii. 

b) Swala ya Adhuhuri: ina rakaa nne. 

c) Swala ya Al-Asr: Ina rakaa nne. 

d) Swala ya Maghrib: Ina rakaa tatu. 

e) Swala ya Al-‘lsha: Ina rakaa nne. 



















w: 

















































‘ ' 




<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 


Idadi ya rakaa katika swala za kila siku 







Sunnah 

Muakkad 

Sunnah 

zisizokuwa 

Muakkad 

Faradhi 

Sunnah 

Muakkad 

Sunnah 

zisizokuwa 

Muakkad 

Jumla 

AL-FAJR 

2 

- 

2 

- 

- 

4 








■adhuhuriH 

2 

2 

4 

2 

2 

12 

r n 







Valasiri^^ 

- 

4 

4 

- 

- 

8 








MAGHRIBI 

- 

2 

3 

2 

- 

7 








1 ISHAA 

- 

2 

4 

2 

2 

10 









Kiwango cha chini 1 

Kiwanao cha iuu 11 





1 ya 3 





2. Swala ya Ijumaa: Ni swala inayaswaliwa 
siku za Ijumaa mchana badala ya swala ya 
Adhuhuri, 

3. Swala ya Maiti: Ni swala Inayaswaliwa 
kwa ajili ya kuwaombea marehemu Waislamu, 


Katika swala hii hakuna sijda wala rukuu, Ni 
swala ya faradhi kwa Umma wote kwa pamoja 
(Fardh al-Kifai), 





























































^yijume nJ/islamu 




■**V 
. -*'*'*•. 


* ' 


■ < » * * 

V ^ r 1 

* » * 

‘ ■ * 


■4 

.f 


SWALA ZA SUNNAH: 

Sunnah Ni swala ambazo Mtume wetu 
(s.a.w) aliziswali mara kwa mara mbali na swala 
za faradhi. Zipo na namna mbili, kwa kuswaliwa 
pamoja na swala za faradhi: 


kwa wakati mmoja na kisha kumalizia na rakaa 
moja. Kwa mfano, unaposwali rakaa tatu za 
Witri, unaweza kuanza na rakaa mbili na kisha 
ukamalizia rakaa moja. 


1. Zile zinazoswaliwa pamoja na swala 
za faradhi (Rawatib): Hizi ni swala za Sunnah 
ambazo huswaliwa kabla au baada ya swala 
za Faradhi. 


2. Sunnah zinazoswaliwa nje ya swala 
tano za kila siku: Hizi ni zile zisizoswaliwa kabla 
wala baada ya swala tano za faradhi, bali 
huswaliwa mbali kabisa na swala hizo. Baadhi 
ya swala hizo zilizoswaliwa na Mtume wetu ni: 


a) Rakaa za Sunnah za swala tano: Hizi 
ni swala za sunnah ambazo huswaliwa kabla 
au baada ya rakaa za swala tano za faradhi. 
Ni za aina mbili, yaani zilizowekewa mkazo 
(muakkad) na ambazo hazijawekewa mkazo 
(ghayr muakkad): 

Sunnah za muakkad ni: 

1. Rakaa mbili kabla ya swala ya Al-Fajr 

2. Rakaa mbili kabla ya swala ya Adhuhuri 
na rakaa mbili baada ya swala hiyo. 

3. Rakaa mbili baada ya swala ya 
Magharibi. 

4. Rakaa mbili baada ya swala ya Ishaa. 

Sunnah ambazo sio Muakkad: 

1. Rakaa mbili kabla ya swala ya Adhuhuri 
na rakaa mbili baada. 

2. Rakaa nne kabla ya swala ya Alasiri. 
Kuswali mbili mbili kwa wakati mmoja ni bora 
zaidi. 

3. Rakaa mbili kabla ya swala ya Maghribi. 

4. Rakaa mbili kabla ya Swala ya Ishaa. 

Baada ya kswali rakaa mbili kabla na 
baada ya swala ya Ishaa, imewekewa mkazo 
kuswali Sunnah ya Witri. 


o) Swala ya Tarawih: Ni swala yenye rakaa 
nane mpaka ishirini ambayo huswaliwa wakati 
wa Mwezi wa Ramadhan baina ya swala ya 
Ishaa na swala ya Witri. Inaruhusiwa kuswali 
rakaa mbili mbili au nne nne. 

b) Swala ya Tahajjud: Inaweza kuswaliwa 
baada ya swala ya Ishaa kabla ya kwenda 
kulala au baada ya kupumzika na kabla ya 
swala ya Alfajri. Inaposwaliwa baada ya kulala 
kidogohujulikana kama Tahajjud. Swala hii 
inahusisha kuanzia rakaa mbili mpaka kumi na 
mbili. Inashauriwa kuswaliwa rakaa mbili mbili. 

c) Swala ya Dhuha: Ni swala ya rakaa mbili 
mpaka nane inayoswaliwa kuanzia saa moja 
baada ya jua kuchomoza mpaka saa moja 
kabla jua halijapita nusu ya upeo. 

d) Salat al-Awwabln: Ni swala ya raka mbili 
mpaka ishirini inayoswaliwa katika muda wa 
baina ya swala ya Maghribi na Swala ya Ishaa. 

e) Tahiyyat al-Masjid: Ni swala ya rakaa 
mbili inayoswaliwa na wale wanaoingia msikitini 
kabla ya kukaa ili "kuutolea salamu" msikiti. 

f) Swala ya Eid: Ni Sunnah kuswali swala 
ya rakaa mbili asubuhi ya kwanza baada ya 
Mwezi Mtukufu wa Ramadhan na katika Sikukuu 
ya kuchinja. 


b) Sunnah za Swala ya Ijumaa: 

Kabla ya Swala ya Ijumaa, ni Sunnah 
iliwekewa mkazo (muakkad) kuswali rakaa mbili. 

c) Swala ya Witri: Huswaliwa kati ya rakaa 
moja na kumi na moja. Ni bora kuswali mbili 





.-V 


+ 



















&^(^ifun^a oS’bada 





“NISAIDIE KWA KUSWALI SANA” 




Swahaba mmoja aitwaye Rabia ibn 
Qa'b aiikuwa akimhudumia Mtume (s.a.w), 
Mtume wetu alifurahishwa sana na huduma 
yake. Swahaba huyu aliyepata heshima ya 
kumhudumia Mtume wetu alisimulia kisa 
kifuatacho; 

Siku moja nilimuandalia maji Mtume 
wetu kwa ajili ya wudhu, Hapo akaniambia: 

- "Ewe Rabia! Omba unachotaka!" 
nikajibu: 

- "Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
Nitafikiria na kisha nitakujuza baadaye". 
Kisha nikawaza "mali ni za mpito, na ninazo 
za kutosha, Ni bora niombe kitu cha maisha 
yangu ya Akhera; kwa maana Mtume ana 
daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu". Nilipoenda kwa Mtume aliniuliza: 



+ i- ilil 1^4 



"Ewe Rabia! Umeshafikiria 
unachokitaka?" nikamwambia; 




- "Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
Ninataka kuwa pamoja nawe Peponi, 
Ninakuomba uniombee kwa Mwenyezi 
Mungu aniokoe na moto wa Jahannam", 
Akaniuliza: 

"Hutaki kuomba kitu kingine?" 
Nikamjibu; 

- "Hicho ndicho ninachokihitaji". 

Mtume wetu (s.a.w) akasema: 

- Basi swali sana, usujudu sana na 
unisaidie kwa faida yako! 

(Muslim, Salat256) 






















MATENDO YA FARADHI KATIKA SWALA 


Kuno matendo ishirini na mbiii ya faradhi katika 
Swala. Matano kati ya hayo yanatakiwa kufanywa 
kabla ya swala na kumi na saba yanatakiwa 
kufanywa wakati wa swala. Tendo moja kati ya hayo 
linapokosekana, basi swala hubatilika. Matendo hayo 
ni haya yafuatayo: 

a. Masharti ambayo yanatakiwa kutekelezwa 
kabla ya swala: 

Ni yale ambayo yanapaswa kutekelezwa kabla 
ya kuanza kuswali. Hutuandaa kimwili na kisaikolojia 
kuelekea kwenye swala na hivyo hujulikana kama 
"shurut al-salah au shuruti za swala". 

1. Al-Taharah min Al-Hadath: (Kujitwaharisha 
dhidi ya uchafu): Kwa maneno mengine 
kuchukua wudhu, kukoga josho, au kutayamamu 
yasipowezekana hayo. 

2. Al-Taharah min Al-Najasah: (Kujitwaharisha 
dhidi ya uchafu wa kimaada au unaoonekana): 
Kutwaharisha mwili, mavazi na eneo la kuswalia dhidi 
ya najisi. 

3. Satr al-Awrah: (Kusitiri maeneo nyeti ya mwili): 
Wanaume wa Kiislamu wanatakiwa kuyasitiri maeneo 
ya baina ya kitovu na magoti katika miili yao, na 
Waislamu wanawake wanatakiwa kuisitiri miili yao yote 
isipokuwa uso na vitanga vya mikono. 

4. Al-Waqt: (Yaani muda maalumu wa swala): 
Kuna muda maalumu kwa ajili ya swala ya faradhi, 
ambapo swala hizo zinatakiwa kutekelezwa ndani 
ya muda na wakati huo. Swala yoyote inayoswaliwa 
kabla ya wakati wake huwa ni batili. Ni dhambi kubwa 
kuchelewa kuswali bila udhuru wa kisheria mpaka 
muda wake ukapita. 

5. Istlqbal al-Qlblah: Kuelekea upande wa 
Ka'bah wakati wa kuswali. Wakati wa kuswali, iwapo 
mtu atakigeuza kifua chake kwa hiari yake kuelekea 
upande mwingine usiokuwa ule wa giblah, swala 
yake huwa ni batili. 

Baada ya kutekeleza shuruti zote hizo, unaweza 
kuanza kuswali. 






'Kama unavyouelekeza mwili wako 
kwenye Ka'bah kwa ajili ya swala, 
unahitaji pia kuelekea moyo wako 
kwa Allah kwa sababu Ka'bah ya 
nyoyo ni Allah." 



(Mowlana Jalaladdin Rumi) 





































K «Sie 








&^(^ifun^a oS’bada 


b) Masharti ambayo ni sehemu ya swala: 

.gs' Ni iTiatenclo ya faradhi yanayotakiwa ku- 
fonywa wakati wa swala. Hujulikana pia kama "arkan 
ai-saiah au nguzo za swaia". 

1. Nia (al-Niyyah): Kunuia kuiswaii swaia husika. 
Katika swaia za jama'ah, muumini anatakiwa pia 
kuweka nia yake ya kumfuata imam. 

2. Takbiraya ufunguzi (Takbiral-lftitah): Kusema 
"Aiiahu Akbar" unapoanza kuswali. 

3. Kisimamo (Al-Qiyam): Kusimama wima 
wakati unaposoma Suratui Fatiha na sehemu nyingine 
za Qur'an. 

4. Kusoma Suratul-Fatiha: Kusoma Fatiha katika 
kiia rakaa ya swaia pamoja na Bismiiiah. 

5. Kurukuu (al-Ruku’): Kuinama katika namna 
ambayo mikono itashika magoti baada ya kumaiiza 
kusoma cha Qur'an Tukufu. 

6. rtidal baada ya Rukuu: Tokusimama wima 
baada ya kutoka kwenye rukuu. 


7. Kusujudu (Sajdah): Kusujudu mara mbiii katika 
kiia rakaa. Kuwake paji la uso, pua, mikono, miguu na 
magoti chini baada ya kutoka kwenye rukuu. 

8. Kukaa kitako baina ya sijda mbili. 

9. Kikao cha mwisho (Qa’dah al-Akhirah): 
sKukaa kwenye rakaa ya mwisho kwa kiwongo cha 
kuweza kusoma "tahiyyat". 

10. Kusoma “tahiyyat”: Kusoma dua ya 
tashahhud (tahiyyat) katika kikao cha mwisho. 

11. Kusoma salawat: Kumtakia rehma Mtume 
baada ya kusoma tashahhud. 

12. Salam ya Kwanza: Kugeuza kichwa 
upande wa kuiia na kusema "ai-Saiamu Aiaikum [wa 
rahmatuiiah]" unapomaiiza kuswaii (kuisoma upande 
wa kushoto ni sunnah). 

13. Kuchunga mfuatano wakati wa kuswali 

14. Tuma’ninah: Kubaki katika haii ya utuiivu 
wakati wa rukuu, baada ya rukuu, wakati wa sijda na 
kikao cha baina ya sijda mbiii. 



ADHANA (AL-ADHAN) 


Nini maana ya adhana na muadhini? 

Adhana ni aina ya wito wa kuwafahamisha 
Waisiamu kuwa muda wa swaia umefika. Yule 
anayewaifa anaitwa muadhini, 

Wakati gani na vipi adhana husomwa? 

Adhana husomwa kwa saufi kufoka kwenye 
mnadara baada ya muda wa swala kufika. 
Waisiamu huifwa kuswali mara fano kwa siku 
kwa kutumia adhana, 

Muumini hufanya nini wakati adhana 
inapotoiewa? 

Tunaposikia adhana funapaswa kuwa 
wafuiivu na kuisikiiiza, Hurudia maneno 
yanayosemwa na muadhini, Baadaya adhana 
kumaiizika, muumini husoma "dua ya adhana" 
fuiiyofundishwa na Mfume (s.a.w). 


Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


"Wafu wangejua fhawabu zinazopafikana 
kafika usomaji wa adhana na kusimama katika 
safu ya kwanza (kafika swala za jama'ah) na 
ikawa hakuna njia nyingine ya kuwapa nafasi 
hiyo zaidi ya kupiga kura, wangepiga kura". 


(Bukhari, Adhan, 9) 



Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


"Unaposikia adhana, rudia kiie kinaohosemwa 
na muadhini". 


( Boukhari, Adhan, 7) 










0 n m 






'^4 





























- 

V . 

L 4 1 

L ■ ■■ 

Maneno ya adhana na maana zake 













^yijume nJ/islamu 


■’V'*. 


■ -^v^- ‘ 
. . 




. . 






Allahu Akbar (mara 4) 


Allah ni Mkubwa. 

Nlnashuhudla kuwa hakuna 


.". VI. ^i. VI it ;r Ashhadu an-la-llaha illa Allah 

<U)I Aj\ y l)I j^I (|-p|QrQ 2 ) mungu Islpokuwa Allah, 

i ^ ^ ^ ^ Ashhadu anna Muhammadan Nlnashuhudla kuwa Muhammad 

lA.^ ol A^l RasuluAllah (mara 2) 


o!>Lk!l ^ Hayya 'ala as-Salah (mara 2) 
^tAiJl Hayya 'ala al-Falah (mara 2) 

’^\ <0)1 Allahu Akbar (mara 2) 


nl Mjumbe wa Allah. 

Njoonl kwenye swala! 

Njoonl kwenye wokovu! 

Allah ni Mkubwa. 


ii)l '^l ill M La ilaha illa Allah (mara moja) Hakuna mungu isipokuwa Allah! 

9- p- 





















Mlir 



































‘ ■ 
. -^k^- . 




c^t^ijiinza <isibada ^ 


Maneno hayohayo husomwa kotiko dhono 
zo swolo zote. Hoto hivyo, kotiko odhano no swoio 
yo Aifojri, moneno "Assolotu khoyrun min ol-nowm" 
(swolo ni boro kuliko usingizi) huongezwo boado 
yo "hoyyo 'olo ol-faloh". 

Adhana hutukumbusha nini? 

Adhono hutukumbusho kuwo mudo wo swolo 
umefiko. Kwo kuwo swolo ni ibodo yenye wokoti 
moalumu kwo Woislomu, tunopoisikio odhano 
hutujulisho kuwo kuno Woislomu kotiko jomii hiyo. 

Adhono inoyotolewo moro tono kwo siku 
hutukumbusho msingi wo imoni yo Umojo wo 
Mwenyezi Mungu (Towheed). Huweko othori kotiko 
nyoyo no roho zetu juu yo uwepo no Umojo wo 
Mwenyezi Mungu no kwombo Muhommod (s.o.w) 
ni mjumbe Woke. Vilevile hutukumbusho lengo 
lo kuumbwo kwetu no kwombo njio pekee yo 
wokovu hupotikano kwo kumuobudu Alloh. 


g-;- 


Siku yo Qiyama Mtukufu Mtume (s.o.w) 
otamuombeo mwenye kumtokio rehmo 
no kisho okafuatisha duo hii boado yo 
odhano: 

4^j.^lj A 1. ollj 

4jlXPj jJl ISLolio 4l*jlj 

sut^i il_aJl>cj 'y 

"Ewe Allahl Mola wa wito huu uliokamilika 
na swala hii inayotaka kuswaliwa, Mpe 
bwana wetu Muhammad heshima na 
ubora wa ukaribu Wako. Na muinue 
kwenye darja ya juu (al-Maqam al- 
Mahmud) uliyomuahidi. Hakika wewe 
hukhalifu ahadi". 

(Boukhari, adhan 8) 





lOAMAH 

lqamah ni nini? 

^ Igama ni wito wa kuanza kuswali 
ambao hutolewa kabla ya swala za faradhi. 

Nani anayetoa al-iqamah? 

Tunaposwali katika jama'ah, muadhini 
husoma igamah kwa sauti. Wanaume 
wanaoswali peke yao husoma igama kwa 
sauti wanayoisikia wao wenyewe. Wanawake 
hawasomi Igamah. 

Maneno ya igama ni kama yale yale ya 
adhana. Isipokuwa, katika igamah, huongezwa 
"qad qaamat as-Salah," yaani "Swala imeanza", 
na hutamkwa mara mbili baada ya "hayya ala al- 
Falah." Vilevile, wakati adhana husomwa taratibu 
na kuachananisha vifungu, igama husomwa 
haraka haraka na bila kuacha mwanya kafi ya 
vifungu. 


Maneno ya lqamah: 

— Allahu Akbar (mara 2) 

— Ashhadu an-la-ilaha illa Allah (mara 1) 

— Ashhadu anna Muhammadan-Rasulu 

Allah (mara 1) 

— Hayya 'al-as-Salah (mara 1) 

— Hayya 'ala-al-Falah (mara 1) 

— Qad-qaamati-s-Salah (mara 2) 

— Allahu Akbar (mara 2) 

— La ilaha illa Allah (mara 1) 


















'jfc'U’ 


■^' 
















"(Lugman (a.s) alimuusia mwanaye): Ewe 
mwanangu! Shika Sala, na amrisha mema, na 
kataza maovu, na subiri kwa yanayo kupata. 
Hayo ni katika mambo ya kuazimiwa." 


(Luqman 31; 17) 




























^yijume nJiislamu 








.'r\ - 

J j I < 


JINSIYA KUSWALI 


Tunachukuawudhukablayaswaia.Tunasitiri niyyah) ya kuswali swaia husika (kwa mfano: 
viungo vya miiii yetu vinavyotakiwa kusitiriwa. 

Tunaeiekea upande wa Ka'bah tukiwa kwenye 
eneo safi au mswala. Kisha tunaweka nia (al- kwa ajili ya Allah.") 


"Ninanuia kuswali sunnah ya Swala ya Al-Fajri 


<3<2®Q6<2j0t96<2®©©t2i6'Q©<2®<36<2© 


Rakaa ya 
kwanza 


(26<26©6(26©6(26<26<26<26©6Q6<2' 


(Wanaume) 


(Wanawake) 


Wanaume huinua mikono yao ili ncha za 
vidole vyao zifike kwenye usawa wa masikio 
na kisha husoma takbira ya ufunguzi ambao 
ni "Allahu Akbar". 


Wanawake huinua mikono yao kiasi cha 
nchi za vidole vyao kufika kwenye usawa 
wa mabega na kusoma takbira ya ufunguzi 
amboyo ni "Allahu Akbar". 
























rr ■ 














o (Wanaume) 

Wanaume wanapokuwa kwenye kisimamo 
wanashikiiia kifundo cha mkono wa kushoto 
kwa kidole gumba na kidole kidogo kabisa 
cha mkono wa kulia, na kuifunga mikono yao 
juu ya kifovu, Wakiwa katika hali hiyo, huanza 
kusoma dua ya "wajjahtu." Baada ya hapo 
husoma "Audhubillah na Bismillah", na kisha 
husoma Surah al-Fatiha ikifuatiwa na surah 
nyingine au Ayah chache za Qur'an. 













(Wanawake) 


Wanapokuwa katika kisimamo, huweka 
mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto 
na kuiweka chini ya kifua kuelekea kidogo 
upande wa kushoto. Wakiwa katika hali 
hiyo, huanza kusoma dua ya "wajjahtu." 
Baada ya hapo husoma "Audhubillah 
na Bismillah", na kisha husoma Surah al- 
Fatiha ikifuatiwa na surah nyingine au Ayah 
chache za Qur'an. 




oS’bada 




n 


*. n' .* 

+ V T 




(Wanawake) 


Baada ya hapo, wanaume huinua mikono 
yao sawa na masikio na kisha huinama 
wakisema "Allahu Akbar", Hufikisha mikono 
yao kwenye magoti, mgongo wao ukiwa 
umenyooka. Wakiwa hapo huwa katika 
utulivu katika hali ya kurukuu na kusema: 
"Subhana Rabb'iy-al-Adhim" (Ametakasika 
Mola wangu, Mtukufu) mara tatu. 



‘.4T*' 




Baada ya hapo wanawake huinua mikono 
yao mpaka kwenye usawa wa mabega na 
kuinama wakisema "Allahu Akbra", Huweka 
mikono juu ya magoti na kuinama, lakini 
sio kama wanaume. Wakiwa hapo huwa 
katika utulivu katika hali ya kurukuu na 
kusema: "Subhana Rabb'iy-al-Adhim" 
(Ametakasika Mola wangu, Mtukufu) mara 













.ClF 












^yijume nJiislamu 








':m 


(Wanaume) 


(Wanawake) 


Hunyanyua kichwa na kusenna "Sami'a Allahu 
limanhamidah"(Allahhumsikiaanayemhimidi). 
Wanapoinuka wanainua mikono yao mpaka 
usawa wa masikio. Wanasimama kikamilifu 
mikono yao inapotulia na kusimama kidogo 
huku wakisema "Rabbana laka al-hamd" 
(Mola wetu, himidi zote ni Zako). 


Hunyanyua kichwa na kusema "Sami'a 
Allahu liman hamidah" (Allah humsikia 
anayemhimidi). Wanapoinuka wanainua 
mikono yao mpaka usawa wa mabega. 
Wanasimama kikamilifu mikono yao 
inapotulia na kusimama kidogo huku 
wakisema "Rabbana laka al-hamd" 
(Mola wetu, himidi zote ni Zako). 


e (Wanaume) 

Husenna "Allahu Akbar" huku waklenda 
kusujudu. Huwa makini kuweka paji la uso 
na pua chini. Vifundo vya mikono yao 
huviweka mbali na miili yao na havifiki chini. 
Huisimamisha miguu juu ya vidole vikubwa 
vya miguu yao wakiwa wamevielekeza 
Qibla. Husema "Subhana Rabbiy al-a'la" 
(ametakasika Mola wangu Mkuu) mara tatu 
wakiwa katika hali ya sijda. 



(Wanaume) 

Kisha husema 'Allahu Akbar" na kuinuka 
kutoka kwenye sijda ya kwanza. Hutulia 
kidogo baina ya sijda mbili na kusoma 
dua ya "Robbighfir li warhamni..." wakiwa 
wameukunjua mguu wa kushoto na 
kuukalia, huku wakiuinua mguu wa kulia 
kidole chake kikubwa kikiwa kimeelekea 
Ka'bah. Huweka mikono yao juu ya magoti 
na vidole vikiwa vimebanwa pamoja. 


0 (Wanawake) 

Husema "Allahu Akbar" huku waklenda kusujudu. 
Huwa maklnl kuweka pajl la uso na pua chlnl. 
Tofauti na wanaume, vlfundo vya mlkono yao 
huvlweka karlbu na mllll yao na huvilaza chlnl. 
Hulslmamlsha mlguu juu ya vldole vlkubwa 
vya mlguu yao waklwa wamevlelekeza Qlbla. 
Husemo "Subhana Rabbly al-a'la" (ametakasika 
Mola wangu Mkuu) mara tatu waklwa katlka hall 
ya sijda. 



(Wanawake) 


Kisha husema "Allahu Akbar" na kuinuka 
kutoka kwenye sijda ya kwanza. Hutulia 
kidogo baina ya sijda mbili na kusoma 
dua ya "Rabbighfir 11 warhamni..." wakiwa 
wameukunjua mguu wa kushoto na 
kuukalia, huku wakiuinua mguu wa kulia 
kidole chake kikubwa kikiwa kimeelekea 
Ka'bah. Huweka mikono yao juu ya magoti 
na vidole vikiwa vimebanwa pamoja. 













w:. 

o (Wanaume) 




‘ ■ 




c^^ifuma ^bada (3^^ . 


Kwa mara nyingine, hueiekea kwenye sijda 
kwa kusema "Aiiahu Akbar". Husema "Subhana 
Rabbiy al-a1a" (ametakasika Maia wangu 
Mkuu) mara tatu wakiwa katika haii ya sijda. 


e (Wanawake) 


Kwa mara nyingine, hueiekea kwenye sijda kwa 
kusema "Aiiahu Akbar". Husema "Subhana Rabbiy 
al-a'ia" (ametakasika Mola wangu Mkuu) mara 
tatu wakiwa katika haii ya sijda. 


(Wanaume) 

Kisha huinua vichwa vyao kutoka kwenye 
sijda ya pili kwa kusema "Allahu Akbar" na 
kukalia magoti yao kwa muda mdogo. 

Mkao huu huitwa "mkao wa kupumzika". 

Kisha husimama wima kwa ajili ya rakaa 
ya piii. 

6t36<2j6©©<2Gt96<2©®©<9<5t3i®©®®0 Rakaa ya Pili 


(Wanawake) 


Kisha huinua vichwa vyao kutoka kwenye 
sijda ya pili kwa kusema "Allahu Akbar" na 
kukalia magoti yao kwa muda mdogo. 
Mkao huu huitwa "mkao wa kupumzika". 
Kisha husimama wima kwa ajili ya rakaa 
ya pili. 


(26©6<26<26<2©©6®©Q6<26<26<26<2/ 


(Wanaume) 


(Wanawake) 



Baada ya kusimama wima, hushikilia 
kifundo cha mkono wa kushoto kwa 
kidole gumba na kidole kidogo kabisa 
cha mkono wa kulia, na kuifunga mikono 
yao juu ya kitovu. Wakiwa katika hali hiyo, 
huanza kusoma dua ya "wajjahtu," Baada 
ya hapo husoma "Bismillah", na kisha 
husoma Surah al-Fatiha ikifuatiwa na surah 
nyingine au Ayah chache za Qur'an. 

(Wanaume) 

Baada ya hapo, wanaume huinua mikono 
yao sawa na masikio na kisha huinama 
wakisema "Allahu Akbar", Hufikisha mikono 
yao kwenye magoti, mgongo wao ukiwa 
umenyooka. Wakiwa hapo huwa katika 
utulivu katika hali ya kurukuu na kusema: 
"Subhana Rabb'iy-al-Adhim" (Ametakasika 
Mola wangu, Mtukufu) mara tatu. 


(Wanaume) 

Hunyanyua kichwa na kusema "Sami'a Allahu 
liman hamidah" (Allah humsikia anayemhimidi). 
Wanapoinuka wanainua mikono yao mpaka 
usawa wa masikio. Wanasimama kikamilifu 
mikono yao inapotulia na kusimama kidogo huku 
wakisema "Rabbana laka al-hamd" (Mola wetu, 
himidi zote ni Zako).while and say "Rabbana laka 


Baada ya kusimama wima, hushikilia 
kifundo cha mkono wa kushoto kwa 
kidole gumba na kidole kidogo kabisa 
cha mkono wa kulia, na kuifunga mikono 
yao juu ya kitovu. Wakiwa katika hali hiyo, 
huanza kusoma dua ya "wajjahtu," Baada 
ya hapo husoma "Bismillah", na kisha 
husoma Surah al-Fatiha ikifuatiwa na surah 
nyingine au Ayah chache za Qur'an, 

(Wanawake) 

Baada ya hapo wanawake huinua mikono 
yao mpaka kwenye usawa wa mabega na 
kuinama wakisema "Allahu Akbra". Huweka 
mikona juu ya magoti na kuinama, lakini 
sio kama wanaume, Wakiwa hapo huwa 
katika utulivu katika hali ya kurukuu na 
kusema: "Subhana Rabb'iy-al-Adhim" 
(Ametakasika Mola wangu, Mtukufu) mara 
tatu. 

(Wanawake) 

Hunyanyua kichwa na kusema "Sami'a Aiiahu 
iiman hamidah" (Aiiah humsikia anayemhimidi). 
Wanapoinuka wanainua mikono yao mpaka 
usawa wo mabega. Wanasimama kikamiiifu 
mikono yao inapotuiia na kusimama kidogo 
huku wakisema "Rabbana iaka ai-hamd" 
(Moia wetu, himidi zote ni Zako). 


. . 

4 + ill i.4 
































'ii 


m 


■ ■ 


•^^** 

^yijume nJiislamu 

(Wanaume) 

Husema "Allahu Akbar" huku wakienda 
kusujudu. Huwa maklni kuweka paji la uso 
na pua chini, Vifundo vya mikono yao 
huviweka mbali na miiii yao na havifiki chini. 
Huisimamisha miguu juu ya vidole vikubwa 
vya miguu yao wakiwa wamevielekeza 
Qibla. Husema "Subhana Rabbiy al-a'la" 
(ametakasika Mola wangu Mkuu) mara 
tatu wakiwa katika hali ya sijda. 


(Wanaume) 

Kisha husema "Allahu Akbar" na kuinuka 
kutoka kwenye sijda ya kwanza, Hutulia 
kidogo baina ya sijda mbili na kusoma 
dua ya "Rabbighfir li warhamni..." wakiwa 
wameukunjua mguu wa kushoto na 
kuukalia, huku wakiuinua mguu wa kulia 
kidole chake kikubwa kikiwa kimeelekea 
Ka'bah, Huweka mikono yao juu ya magoti 
na vidole vikiwa vimebanwa pamoja. 

(Wanaume) 

Kwa mara nyingine, huelekea kwenye 
sijda kwa kusema "Allahu Akbar", Husema 
"Subhana Rabbiy al-a'la" (ametakasika 
Mola wangu Mkuu) mara tatu wakiwa 
katika hali ya sijda. 




* 


r p ■ 

'M. 


(Wanawake) 

Kwa mara nyingine, huelekea kwenye 
sijda kwa kusema "Allahu Akbar". Husema 
"Subhana Rabbiy al-a'la" (ametakasika 
Mola wangu Mkuu) mara tatu wakiwa 
katika hali ya sijda. 


(Wanawake) 

Kisha husema "Allahu Akbar" na kuinuka 
kutoka kwenye sijda ya kwanza, Hutulia 
kidogo baina ya sijda mbili na kusoma 
dua ya "Rabbighfir li warhamni,,," wakiwa 
wameukunjua mguu wa kushoto na 
kuukalia, huku wakiuinua mguu wa kulia 
kidole chake kikubwa kikiwa kimeelekea 
Ka'bah, Huweka mikono yao juu ya magoti 
na vidole vikiwa vimebanwa pamoja. 


(Wanawake) 


Kwa mara nyingine, huelekea kwenye 
sijda kwa kusema "Allahu Akbar". Husema 
"Subhana Rabbiy al-a'la" (ametakasika 
Mola wangu Mkuu) mara tatu wakiwa 
katika hali ya sijda. 



(Wanaume) 

Husema "Allahu Akbar" na kukaa kitako. 
Wakiwa wamekaa huseweka mikono yao 
juu ya magoti yao na kuvikusanya vidole 
vyao, Husoma "dua ya tashahhud au At- 
Tahiyyatu", na dua ya kumtakia rehma 
Mtume (s.a.w), yaani "Allahumma Salli", 


(Wanawake) 

Husema "Allahu Akbar" na kukaa kitako. 
Wakiwa wamekaa huseweka mikono yao 
juu ya magoti yao na kuvikusanya vidole 
vyao, Husoma "dua ya tashahhud au At- 
Tahiyyatu", na dua ya kumtakia rehma 
Mtume (s.a.w), yaani "Allahumma Salli". 





-'V*- 






-4.V' 






•W^* 


.-IW. 













(Wanaume) 

Baada ya kukamilisha dua hizo, hugeuza 
kichwa upande wa kulia na kusema 
"Assaiamu alaikum wa Rahmatullah", 
na kisha upande wa kushoto na 
kurudia kusema "Assalamu alaikum 
wa Rahmatullah". Wanapofanya hivyo 
wanawake wamekamilisha swala ya rakaa 
mbili. 



(Wanawake) 

Baada ya kukamilisha dua hizo, hugeuza 
kichwa upande wa kulia na kusema 
"Assalamu alaikum wa Rahmatullah", 
na kisha upande wa kushoto na 
kurudia kusema "Assalamu alaikum 
wa Rahmatullah". Wanapofanya hivyo 
wanawake wamekamilisha swala ya rakaa 
mbili. 














* * 

^yijume nJ/islamu 


■- ■■ 

•■4bV^‘ 








■ s. S- 4 






■-tHv' 






UTEKELEZAJI WA SWALA TANO 
ZA KILA SIKU 




'nr- 


■yU' 


■■ 




SWALAYAALFAJIRI 


SUNNAH YA SWALA 


YAALFAJIRI 


RAKAA ZA FARADHI 


YASWALAYA 


ALFAJIRI (2) 


M 




Rakaa ya Kwanza 


* Takbira ya ufunguzi 

* Dua ya Wajjahtu 

* Kusema Audhubiiiah na Bismiiiah 

* Suratui-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutuiia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (i'tidai) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutuiia kidogo katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda mbiii 

* Kutuiia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya piii 

* Kutuiia katika sijda ya piii (tuma'nina) 

* Mkao kupumzika 

* Kuinuka kwa ajiii ya rakaa ya piii 


^ Takbira ya ufunguzi 
^ Dua ya Wajjahtu 
^ Kusema Audhubiiiah na Bismiiiah 
^ Suratui-Fatiha 
^ Surah ya ziada 
^ Rukuu 

^ Tuma'nina (kutuiia kidogo) 

^ Kuinuka kutoka kwenye rukuu 
^ Kunyooka (i'tidai) 

^ Tuma'nina 
^ Kusujudu 

^ Kutuiia kidogo katika sijda (tuma'nina) 
^ Kukaa kitako baina ya sijda mbiii 
^ Kutuiia kidogo (Tuma'nina) 

^ Sijda ya piii 

^ Kutuiia katika sijda ya piii (tuma'nina) 

^ Mkao kupumzika 
^ Kuinuka kwa ajiii ya rakaa ya piii 




Rakaa ya Pili 


* Kusema Audhubiiiah na Bismiiiah 
Suratui-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutuiia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (i'tidai) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutuiia kidogo katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda mbiii 

* Kutuiia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya piii 

* Kutuiia katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajiii ya dua ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 

- Aiiahumma Saiii na Barik 

- Rabbana atina 

* Saiaam 


* Kusema Audhubiiiah na Bismiiiah 
Suratui-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutuiia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (i'tidai) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutuiia kidogo katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda mbiii 

* Kutuiia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya piii 

* Kutuiia katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajiii ya dua ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 

- Aiiahumma Saiii na Barik 

- Rabbana atina 

* Saiaam 








■*V' 


■''4lV* 




.*s. 























** 1 * 

&^(^ifun^a oS’bada 




r 





SWALAYAADHUHURI 

Rakaa ya Kwanza 

Rakaa ya Pili 

Rakaa ya Tatu 

Rakaa ya Nne 


* Tokbiro ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 




* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 




* Kusema Audhubiiiah na 

Suratul-Fatiha 




Bismillah 

* Surah ya ziada 




* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 




* Surah ya ziada 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 




* Rukuu 

* Kuinuka kutoka kwenye 




* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

rukuu 




* Kuinuka kutoka kwenye 

* Kunyooka (l'tidal) 




rukuu 

* Tuma'nina 



SUNNNAYAKWANZA 

* Kunyooka (i'tidai) 

* Kusujudu 




* Tuma'nina 

* Kutulia kidogo katika sijda 



YASWALAYA 

* Kusujudu 

(tuma'nina) 



ADHUHURI (2) 

* Kutulia kidogo katika sijda 

(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 

sijda mbili 




* Kukaa kitako baina ya 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 




sijda mbili 

* Sijda ya pili 




* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Kutulia katika sijda 




* Sijda ya pili 

(tuma'nina) 




* Kutulia katika sijda ya pili 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 




(tuma'nina) 

dua ya Tahiyyat 




* Mkao kupumzika 

* Kusoma Tahiyyat 




* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

- Allahumma Salli na Barik 




ya pili 

- Rabbana atina 





* Salaam 




* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 

* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 


* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 

* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 


* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 

* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 


Bismillah 

* Surah ya ziada 

Bismillah 

* Surah ya ziada 


* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 

* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 

RAKAA ZA FARADHI 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 

rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 

rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 

rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 

rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 

YASWALAYA 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 

(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 

* Kutulia kidogo katika sijda 

(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 

sijda mbili 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 

(tuma'nina) 

(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 

sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

ADHUHURI (4) 

sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kukaa kitako baina ya 

sijda mbili 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda 


* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

(tuma'nina) 


* Kutulia katika sijda ya pili 

(tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 


(tuma'nina) 

* Mkao kupumzika 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 

dua ya Tahiyyat 

* Kutulia katika sijda ya pili 

(tuma'nina) 

dua ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 


* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

* Kusoma Tahiyyat na 

* Mkao kupumzika 

- Allahumma Salli na Barik 


ya pili 

salawat 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

ya nne 

- Rabbana atina 

* Salaam 

V 


ya tatu 






» -1 




» I- 


ii ■ 




-*T** 






■*?*’ 




‘s&' 






-■fcV' 































• w * * 


* ^ » 






^uiifume Ol^iskmu 

. ■ ^ . 


- 






''l^akaa ya Kwanza 

Rakaa ya Pili 

Rakaa ya Tatu 

Rakaa ya Nne ^ 


* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 




* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 




* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 




Bismillah 

* Surah ya ziada 




* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 




* Surah ya ziada 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 




* Rukuu 

* Kuinuka kutoka kwenye 




* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

rukuu 




* Kuinuka kutoka kwenye 

* Kunyooka (l'tidal) 




rukuu 

* Tuma'nina 




* Kunyooka (l'tidal) 

* Kusujudu 




* Tuma'nina 

* Kutulia kidogo katika sijda 



SUNNAH YA 

* Kusujudu 

(tuma'nina) 



MWISHO YA SWALA 

* Kutulia kidogo katika sijda 

* Kukaa kitako baina ya 




(tuma'nina) 

sijda mbili 



YAADHUHURI (2) 

* Kukaa kitako baina ya 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 




sijda mbili 

* Sijda ya pili 




* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Kutulia katika sijda 




* Sijda ya pili 

(tuma'nina) 




* Kutulia katika sijda ya pili 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 




(tuma'nina) 

dua ya Tahiyyat 




* Mkao kupumzika 

* Kusoma Tahiyyat 




* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

- Allahumma Salli na Barik 




ya pili 

- Rabbana atina 





* Salaam 



V 




J 













SWALAYAALASIRI 

Rakaa ya Kwanza 

Rakaa ya Pili 

Rakaa ya Tatu 

Rakaa ya Nne 


* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 

* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 


* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 

* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 


* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 

* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 


Bismillah 

* Surah ya ziada 

Bismillah 

* Surah ya ziada 


* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 

* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 




RAKAA ZA FARADHI 


YASWALAYA 


ALASIRI (4) 


Surah ya ziada 
Rukuu 

Tuma'nina (kutuiia kidogo) 
Kuinuka kutoka kwenye rukuu 
Kunyooka (l'tidai) 

Tuma'nina 

Kusujudu 

Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

Kukaa kitako baina ya sijda 
mbili 

Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda ya pili 
(tuma'nina) 

Mkao kupumzika 
Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya pili 


* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda 


mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda (tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 


ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat na salawat 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya tatu 


* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 


rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 


(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 
sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda ya pili 
(tuma'nina) 

* Mkao kupumzika 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya nne 


* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda 
mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda (tuma'nina^ 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 
ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 

- Allahumma Salli na Barik 

- Rabbana atina 

* Salaam 










■■iV' 




■-%v 




































* I ' ■* 

&^(^ifun^a oS’bada 


SWALA YA MAGHRIBI Rokao yo Kwonzo 


RAKAA ZA FARADHI 


YASWALAYA 


MAGHRIBI (3) 


* Tokbiro ya ufunguzi 

* Dua ya Wajjahtu 

* Kusema Audhubiiiah na 
Bismillah 

* Suratul-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 
rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 
sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda ya pili 
(tuma'nina) 

* Mkao kupumzika 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya pili 


Rakaa ya Pili 


* Kusema Audhubillah na 
Bismillah 


Suratul-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 


(tuma'nina) 


* Kukaa kitako baina ya sijda 
mbili 


* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 
ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat na salawat 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya tatu 


Rakaa ya Tatu Rakaa ya Nne 


* Kusema Audhubillah na 
Bismillah 
Suratul-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 
rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 
sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 
dua ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 

- Allahumma Salli na Barik 

- Rabbana atina 

* Salaam 


SUNNAH YA SWALA 


YA MAGHRIBI (2) 


* Takbira ya ufunguzi 

* Dua ya Wajjahtu 

* Kusema Audhubillah na 
Bismillah 

* Suratul-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye 
rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 
sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda ya pili 
(tuma'nina) 

* Mkao kupumzika 

* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 
ya pili 


* Kusema Audhubillah na 
Bismillah 
Suratul-Fatiha 

* Surah ya ziada 

* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda 
mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Sijda ya pili 

* Kutulia katika sijda 
(tuma'nina) 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 
ya Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 

- Allahumma Salli na Barik 

- Rabbana atina 

* Salaam 
















































■ s. S- 4 


Ol^iskmu 









SWALAYAISHAA 

Rakaa ya Kwanza 

Rakaa ya Pili 

Rakaa ya Tatu 

Rakaa ya Nne 


* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 

* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 


* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 

* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 


* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 

* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 


Bismillah 

* Surah ya ziada 

Bismillah 

* Surah ya ziada 


* Suratul-Fatiha 


* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 



* Rukuu 




* Surah ya ziada 


* Surah ya ziada 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 


* Rukuu 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Rukuu 

* Kuinuka kutoka kwenye 


* Tuma'nina (kutulia kidaga) 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 


rukuu 




* Tuma'nina (kutulia kidogo) 



* Kuinuka kutoka kwenye 

* Kunyooka (l'tidal) 


* Kunyooka (l'tidal) 


rukuu 


* Kuinuka kutoka kwenye 

* Tuma'nina 

RAKAA ZA FARADHI 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Tuma'nina 

rukuu 

* Kusujudu 


* Tuma'nina 

* Kusujudu 

* Kunyooka (l'tidal) 

* Kutulia kidogo katika sijda 

YASWALAYAISHAA 

* Kusujudu 

* Kutulia kidogo katika sijda 

* Tuma'nina 

(tuma'nina) 

(4) 

* Kutulia kidogo katika sijda 

(tuma'nina) 

* Kusujudu 

* Kukaa kitako baina ya 


(tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya sijda 

* Kutulia kidogo katika sijda 

sijda mbili 


* Kukaa kitako baina ya 

mbili 

(tuma'nina) 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 


sijda mbili 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

* Kukaa kitako baina ya 

* Sijda ya pili 


* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 


sijda mbili 

* Kutulia katika sijda 



* Sijda ya pili 




* Sijda ya pili 


* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

(tuma'nina) 



* Kutulia katika sijda 




* Kutulia katika sijda ya pili 


* Sijda ya pili 

* Kukaa kitako kwa ajili ya 


(tuma'nina) 

(tuma'nina) 

* Kutulia katika sijda ya pili 

dua ya Tahiyyat 


* Mkao kupumzika 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 

(tuma'nina) 

* Kusoma Tahiyyat 


* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

ya Tahiyyat 

* Mkao kupumzika 

- Allahumma Salli na Barik 


ya pili 

* Kusoma Tahiyyat na salawat 


- Rabbana atina 




* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 




* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

ya nne 

* Salaam 



ya tatu 




* Takbira ya ufunguzi 

* Kusema Audhubillah na 


* Takbira ya ufunguzi 


* Dua ya Wajjahtu 

Bismillah 


* Dua ya Wajjahtu 


* Kusema Audhubillah na 

Suratul-Fatiha 


* Kusema Audhubillah na 





Bismillah 


Bismillah 

* Surah ya ziada 







* Suratul-Fatiha 


* Suratul-Fatiha 

* Rukuu 







* Surah ya ziada 


* Surah ya ziada 

* Tuma'nina (kutulia kidogo) 


* Rukuu 


* Rukuu 

* Kuinuka kutoka kwenye rukuu 


* Tuma'nina (kutulia kidogo) 


* Tuma'nina (kutulia kidogo) 

* Kunyooka (l'tidal) 


* Kuinuka kutoka kwenye 


* Kuinuka kutoka kwenye 

* Tuma'nina 


rukuu 


rukuu 

* Kusujudu 


* Kunyooka (l'tidal) 





* Tuma'nina 


* Kunyooka (l'tidal) 

* Kutulia kidogo katika sijda 


* Kusujudu 

SUNNAH YA SALA 

* Tuma'nina 

(tuma'nina) 

SWALAYAWITR 

* Kutulia kidogo katika sijda 


* Kusujudu 

* Kukaa kitako baina ya sijda 


(tuma'nina) 


* Kutulia kidogo katika sijda 

mbili 

(kwa uchache 1 ) 

* Kukaa kitako baina ya 


(tuma'nina) 

* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 


sijda mbili 

YA ISHAA (2) 

* Kukaa kitako baina ya 

* Sijda ya pili 


* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 


sijda mbili 

* Kutulia katika sijda 


* Sijda ya pili 





* Kutulia katika sijda ya pili 


* Kutulia kidogo (Tuma'nina) 

(tuma'nina) 


(tuma'nina) 


* Sijda ya pili 

* Kukaa kitako kwa ajili ya dua 


* Kukaa kitako kwa ajili ya 


* Kutulia katika sijda ya pili 

ya Tahiyyat 


dua ya Tahiyyat 


(tuma'nina) 

* Kusoma Tahiyyat 


* Kusoma Tahiyyat 


* Mkao kupumzika 

- Allahumma Salli na Barik 


- Allahumma Salli na Barik 


* Kuinuka kwa ajili ya rakaa 

- Rabbana atina 


- Rabbana atina 





* Salaam 


ya pili 

* Salaam 



V 




J 










'^dr^ 








.jw. 






























&^(^ifun^a oS’bada 


BAADHI YA DUA ZINAZOSOMWA 
WAKATI WA SWALA 


Dua ya Ufunguzi (Wajjahtu): 

ol_^-Dl ')ai <.>^J ^^-^J 
j (1)J Ul L«j LD-lU Lcs^ 

^ ^ ^ ^ ® Jj 

ciLj-J» 'y (Jl^j ^ 

0 ^ ^ 

^j-^-^>-LwL 4J( Iji j ci-Ujj j 4 J 

Dua ya Ufunguzi (Wajjahtu): 

"Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara al-samawati wal-arda 
hanifan musliman wama ana min al-mushrikina inna salati 
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil-alamina la 
sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal-muslimin." 


Maana yake: 

"Ewe Allah, niongoze katika wale waliowaongoa, unipe 
afya miongoni mwa wale uliowapa afya, niunge mkono katika 
wale uliowaunga mkono, nibariki katika vile ulivyonijaalia, 
Nilinde dhidi ya shari ya ulivyoviumba, kwani wewe ndiwe 
mwenye kuamuru na huamuriwi. Unayemuunga mkono 
hawezi kudhoofika wala kudhalilika, na unayempinga hawezi 
kuheshimika, Mola wetu, Baraka zako ziongezeke. Hakika 
Wewe umetukuka na umetakasika dhidi ya upungufu wowote. 
Himidi zote ni zako kwa yote uliyoyaamua. Ninakuomba 
msamaha na ninatubia Kwako. Rehma na amani ziwe juu ya 
bwana wetu Muhammad, ahli zake na Maswahaba wake." 

Tahiyyat: 



Maana yake: 

"(Nimeelekeza uso wangu kwa yule allyeumba 
mbingu na ardhi, nikiwa mwenye kumpwekesha, mwenye 
kujisalimisha kwake, nami si miongoni mwa wale wenye 
kumfanyia washirika. Swala yangu, ibada yangu, uhai 
wangu, na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah, Mola wa 
Walimwengu, hana mshirika. Hivyo ndivyo nilivyoamrishwa, 
nami ni miongoni mwa wale wenye kujisallmlsha Kwake)," 


k ol^i oIjUJI ol^l 

i)i ^\ i^ii 

’^\ Sll Dl S/ D I^l 4)bUp Jj>j 

^l (J j(jj IJ-^->«-^ (1)1 *^\j 


Dua ya Qunut: 

C-^Ip ^ ^ Ij^l 

iLSj C-jlapl Lo ^ 11] ijjljj dlfy ^ ^j^J 

4j|j (i-ULp S/j ciLlU c-J-s^ Lo jdi 

j ^ ^ ^ 

Ujj c-s^^jL^ c-jSLp ^ ^j c-s^(j ^ 

j iJ j .^Jciij b'i Lo ^^_^Lp J-^j^tJI ciiLs 
^^^^Lpj J-q->c-o IjJiCj j ^iUl. ^j^ 

j A-.>s-s^j ^l 

"Allahummahdlna fiman hadayta wa afina fiman 
afayta wa tawallana fiman tawallayta wa barik lana fima 
a'tayta wa qina sharra ma gadayt Fainnaka tagdi wala 
yugda alayk wa Innahu la yadillu man walayta wala yaizzu 
man adayta Tabarakta Rabbana wa taalayt Falaka'l-hamdu 
ala ma gadayt Nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu 
ala sayylddlna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa 
sallam". 


"At-tahlyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayylbatu 
li'l-lahi as-salamu alayka ayyuha'n-nabiyyu wa rahmatu'l- 
lahi wa barakatuhu as-salamu alayna wa ala ibadi'l- 
lahi's salihin ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna 
muhammada'r-Rasulullah" 

Usomajl wa tahiyyat ya kwanza ni sunnah na ya pili 
ni wajibu. 

Dua baada ya tahiyyat: 

Ni Sunnah baada ya tahiyyat kujiombea na 
kuwaombea waumini wote kwa kusema: 

^/^-woJ-wLiJlj olloj-iJlj ^j^j-iJJ j ^ J'^^ 
c->lj-oVlj oLcLliJIj 

"Allahummaghfirli wa li'l-mu'minina wa'l-mu'minat wa'l- 
muslimina wa'l-muslimat al-ahyai minhum wa'l-amwat," 

Maana yake: 

"Ewe Allah! Nlghufurie mimi na waumini wanaume na 
wanawake, Waislamu wanaume na wanawake, wallo hai 
na wale waliokufa". 





















■-fciit' 

.mi». 






fc. 










^yijume nJ/islamu 







DUA NA DHIKIR ZINAZOSOMWA 
BAADA YA SWALA 


Kila swala baada ya salamu muumini 
anapaswa kusoma dua ifuatayo mara tatu: 

f J^\ ^\ j^ 'yi S/ tiJJl f^\ ^\yii^\ 

““Astaghfirullah al-adhim alladhi la ilaha illa hu- 
val-Hayyal-Qayyum wa-atubu ilayhi”. Kisha aseme: 

Ljj ^*^LL!I c^I 

^^\jsy\j jbuJiik: dJuJj dijiJ 

“Allahumma anta’s salamu wa minka’s salam, 
fa hayyina rabbana bissalam tabarakta wa 
taalayta ya dha’l jalali wa’l ikram’’ na baada ya 
hapo aseme: 

^j \jJ ccigg-i W ^ jt-^i 

jjsjii '^j ''CwoJU- uj (Jju 'yj uj ^ij 

ji-jajji '^i. ®^'^j Jj^ '^j -UJI 

“Allahumma la mania lima a’tayt wa la 
mu’tia lima mana’t wa la radda lima qadayt 
wa la mubaddila lima hakamt wa la anfau dhal 
jaddi minkal jaddu wala hawla wa la guwwata illa 
billahil aliyyil adhim” 

yS\ ^lj ^l ^j ^ J^UJlj ^l l)1;>CJo 

jj^\ '^J Jj^ 

“Subhanallahi wa’l-hamdu lillahi wa la ilaha 
illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata 
illa billahi’l-aliyyi’l-adhim”. 

Baada ya dua na dhikri hiza tunasanna 
audhubiiiah na bismiiiah, kisha tunasorria Ayah 
ijulikanayo kama Ayat al-Kursi (Baqarah, 2: 255). 
Kisha surah za Ikhlas (112), falaq (113) na Nas (114). 


Baada ya kusoma J)1 Subhanallah mara 
33, J)l jjiJl Alhamdulillah mara 33, na i)l Allahu 
Akbar mara 33, tunasema: 

yj iLUJl 4j diy N iJJ~j i\ Si\ 4 JI S/ 

J^\ Jj olUU ySi J5 jp jij 

“La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. 
Lahu’l-mulku wa lahu’l-hamdu wa huwa ala kulli 
shay’in qadir. Subhana rabbiya’l-aliyyi’l-a’la’l- 
wahhab”, na tunamuomba Aliah kwa kuinua 
mikono yetu. Baada ya dua hizi tunafuta nyuso zetu 
kwa mikono yetu na hivyo kukamiiisha dua na dhikri 
mbalimbali ambazo ni sehemu ya swala. 

Mtume wetu (s.a.w) alikuwa akiomba dua 
ifuatayo na kutuusia kuisoma: 


"Ewe Aiiah! Ninakuhimidi. Wewe ndiwe mwenye 
kuzitazama mbingu na Ardhi na vyote vilivyomo. 














^0^ 


































&^(^ifun^a oS’bada 


Himidi zote zinakustahiki Wewe. Wewe ni Kweii 
na Haki. Ahadi Zako ni Kweii na Haki. Maneno Yako 
ni kweii na Haki. Marejeo ya waja Kwako ni kweii na 
Haki. Pepo ni kweii na haki. Moto ni kweii na haki. 
Ni kweii kwamba Siku ya Kiyama inakuja. Mitume ni 
kweii na haki. Muhammad (s.a.w) ni kweii na haki. 

Ewe Aiiahi Kwako pekee ninajinyenyekeza 
kwa kuyatii maamrisho na makatazo Yako. Wewe 
pekee ndiye ninayekutegemea. Wewe pekee ndiye 
ninayekuamini. Ninaeiekea uso na moyo wangu 
Kwako pekee. 

Ewe Aiiahi ipokee swaia yangu. Hakika Wewe ni 
Mwenye kuona, Msikivu. 

Ewe Aiiah! Nisamehe makosa yangu 
niiiyoyafanya kwa kujua au kutojua. 

Ewe Aiiah! Nipe msaada wa kukukumbuka na 
kuiidhukuru jina iako, kuzishukuru neema zako na 
kukuabudu kama unavyostahiki. 

Ewe Aiiah! Niiinde dhidi ya kufanya makosa 
katika dini yangu, ambayo ni mwanzo wa amaii 
zangu zote! Zibariki shughuii zangu zote katika dunia 
hii! Nijaaiie katika kuichuma Akhera yangu ambayo 
ndiyo marejeo yangu! Niwezeshe kufanya mema 
mengi katika kipindi chote cha uhai wangu! 


EweAiiah! Niiindedhidiyakiiajamboiinaiokhaiifu 
umoja, dhidi ya unafiki na dhidi ya tabia zote mbaya! 

Ewe Aiiah! Nioneshe njia ya haki, yatakase 
maadiii na roho yangu, zipendezeshe adabu zangu. 
Niweke mbaii na kiia kitu cha haramu. 

Ewe Aiiah! Ninajiiinda kwako dhidi ya utovu wa 
maadiii, amaii mbaya, imani batiii. 

Ewe Aiiah! Ninajiiinda kwako dhidi ya ufukara, 
israfu, majaribu, dhidi ya kuwadhuiumu watu na 
dhidi ya kudhuiumiwa na watu. 

Moia wetu uiiyetuumba na kutufundisha adabu! 
Tupatie mema katika dunia na akhera na utuokoe 
na adhabu ya moto. 

Moia wetu uiiyetuumba na kutufundisha 
maadiii! Nisamehe mimi, wazazi wangu na waumini 
wote Siku ya Hukumu". 

Ameen! 








■^T*' 


























Siku moja Mtume wetu (s.a.w) aliushika mkono wa Muadh 
bin Jabal na kumwambia: "Ewe Muadh! Allah ni shahidi yangu 
kuwa ninakubenda". Hapo Muadh akamwambia Mtume 
wetu: "Ewe Mjumbe wa Allahi Hakika ninakupenda pia". 
Mtume wetu akaendelea kusema: Ewe Muadh! Ninakuusia 
sana kusoma dua hii kila baada ya swala: 

^ lM Jd 

"Ewe Allah! Ninakuomba msaada juu ya kukudhukuru, 
kukushukuru na kukuabudu kama unavyostahiki!" 

(Abu Dawud, Witr, 26) 













^yijume nJ/islamu 







RUDIA SWALA YAKO 


Akiwa amezungukwa na 
Maswahaba, siku moja Mtume wetu 
aliingia msikitini na kukaa kwenye kona 
moja wapo. Muda mfupi mtu mmoja 
akaingia na kuanza kuswali, Alikuwa na 
woga kuwa Mtume anamuona. Baada 
ya kumaliza swaia, alimsogelea Mtume 
(s.a.w) na kumtolea salamu, Baada ya 
kumjibu, Mtume (s.a.w) aiimwambia: 
"Rudi ukaswali tena; kwa maana 
hukuitekeieza swala yako kikamiiifu". 

Mtu yule alirudi na kuswaii kama 
alivyofanya mwanzo. Aliporudi kwa 
Mtume, Mtume (s.a.w) aiimwambia: 
"Nenda kaswali tena; kwa maana 
hujatekeieza swala yako kikamiiifu". 
Jambo hilo iiiijirudia kwa mara ya 
tatu, Mwishowe mtu huyo akasema: 
"Ninaapa kwa yuie ambaye amekutuma 


kubainisha ukweli, sijui namna nyingine 
ya kuswali. Nifundishe njia sahihi", Mtume 
(s.a.w) akamfundisha yafuatayo: 

"Unaposimama kwa ajiii ya swaia, 
soma Takbira (Aiiahu Akbar). Kisha soma 
Ayah za Qur'an kwa kiasi unachoweza. 
Yafuatishe hayo kwa Rukuu. Endeiea 
katika hali hiyo mpaka viungo vyako 
vinapokaa imara, (Baada ya kusema 
"Subhana Rabb'iy-ai-adhim" mara tatu) 
inua kichwa chako mpaka unyooke 
barabara. Kisha eiekea kwenye sijdah, 
(Baada ya kusema "Subhana Rabbiyai- 
a'ia" mara tatu) inua kichwa chako, Kaa 
kitako huku viungo vyako vikiwa vimetuiia, 
Rudia hayo katika rakaa zote za swaia." ( 

Bukhari, Adhan, 95) 








SUNNAH ZA SWALA ©© 


Sunnah za swala ni za aina mbili: 

A. Sunnah za kabla ya swala: 

1. Adhana 

2. Igama 

B. Sunnah zlnazotekelezwa wakati wa swala: 

1. Sunnah Ba’diyya au Sunnah Kuu: Hizi 
ni sunnah sita ambazo huchukuliwa 
kama sehmu kuu ya swala. Sunnah 
moja kati ya hizo inapoachwa wakati 
wa swala, ni sunnah kusujudu sijda ya 
kusahau mwishoni mwa swala, Sunnah 
hizo ni: 

a. Katika rakaa ya pili ya swala ya alfajiri, 
baada ya kutoka kwenye rukuu, kusoma 


dua ya Qunut, tahmidi na kumtakia rehma 
Mtume, ahli zake na maswahaba zake. 

b. Kisimamo wakati wa kusoma dua ya Qunut 

katika swala ya alfajiri, 

c. Kukaa kitako kwa ajili ya tashahhud ya kwanza 

mwishoni mwa rakaa ya pili ya swala yenye 
rakaa tatu na nne. 

d. Kusoma tashahhud ya kwanza, 

e. Kumtakia rehma Mtume baadayatashahhud 

katika kikao cha kwanza, 

f. Kuwatakia rehma ahli wa Mtume katika 

tashahhud ya mwisho (kumtakia rehma 
Mtume katika kikao cha mwisho ni wajibu). 


■4.»*'' 


■t* -» ■ -t* -11- 















41 ^ 


■T I ■* # t 

' 

. .^ft* ■ ■ n'^ 


C: Sunnah za Hay’ah au Sunnah za kawaida: 

Hizi ni sunnah ambazo ni sehemu ya swaia 
iakini hazihitaji sijda ya kusahau. Sunnah 
hizi huifanya swaia kuwa kamiii. Maeneo 
mengine ya swaia, tofauti na yaiiyotajwa 
hapo juu, ni sunnah za kawaida. Baadhi 
yake ni hizi zifuatazo: 

© Kuinua mikono mpaka usawa wa masikio 
wakati wa kutoa takbira ya ufunguzi. 

© Kusoma dua ya wajjahtu kwa kuficha sauti 
baada ya takbira ya ufunguzi. 

© Kusema "amin" kwa saufi baada ya surah 
Ai-Fafiha katika swaia za Jamah. 

© Kumhimidi Mwenyezi Mungu mara tatu 
wakati wa rukuu na sijda. Kiwango cha 
mwisho cha himidi hizo ni moja. 

© Kusema "Subhana Rabbi ai Adhim" katika 
rukuu, na kusema "Subhana rabbiy'ai- A'ia" 
wakati wa sijda. 



y Kuinua mikono mpaka kwenye usawa wa 
mabega wakati wa kwenda au kutoka 
kwenye rukuu. 




<S^bada 










Kutoa takbira baina ya nguzo za swaia ^ 
kama viie kisimamo, rukuu na sijda. 

Kusema "Samiaiiahu iiman hamidah" 
wakati wa kuinuka kutoka kwenye rukuu na ^ 
kusema "Rabbana iaka ai-hamd" baada 
ya kusimama wima. 

Kusoma kwa sauti katika swaia zinazotakiwa 
kufanya kisomo kwa sauti [aifajiri, maghribi 
na ishaaj na kusoma kwa kuficha saufi kafika 
swaia zinazotakiwa kuficha sauti [adhuhuri ^ 
na aiasiri]. 

Kuchagua Ayah au Surah zinazosomwa 
baada ya Ai-Fatiha kwa kufuata mfuatano 
kama uiivyo ndani ya Qur'an. Kwa mfano, 
tukitaka kusoma Surah Kawthar na ikhias, 
tunatakiwa kusoma Kawthar katika rakaa 
ya kwanza na ikhias katika rakaa ya piii kwa 
maana surah hiyo ya kwanza ni ya 108 huku 
hiyo ya piii ikiwa ni ya 112 katika mpangiiio 
wa Surah za Qur'an. Kutochunga utaratibu 
huu ni jambo ambaio ni makruh. 












Kuinua mikono mpaka kwenye usawa wa 
mabega unapotoka kwenye sijda au kutoka 
kwenye kikao. 






Wakati wa kusoma tahiyyat, mkono wa 
kushoto huendeiea kukaa wazi juu ya goti 
na vidoie vya mkono wa kuiia hukunjwa 
isipokuwa kidoie shahada. Hukunjuiiwa 
wakati wa kusema "iiiaiiah" na huendeiea 
kunyooshwa mpaka mwisho wa dua. 

Kukaa kitako katika haii inayoitwa iftirash 
ambayo ni kuuweka mguu wa kushoto 
kwenye upande wake na kuukaiia katika 
kikao cha kwanza, na katika kikao cha 
mwisho kuuweka katika haii ya tawarruk, 
yaani kuiikaiia tako ia kushoto na kuuweka 
wima mguu wa kuiia huku vidoie vya miguu 
vikiwa vimeeiekezwa gibia na mguu wa 
kushota ukiwa chini ya mguu wa kuiia. 


















* 






*‘*|ir* 

^yijume nJ/islamu 






r^- . .4-i-fc.^ 






- IV 




Mwanazuoni mmoja wa Kiislamu aliulizwa: 
"Muumini anawezaje kupata khofu na raha 
kutokana na swala?" akajibu: 

Kwa kuhakikisha kuwa anachokula kimetokana 
na kazi yake halali. 

Kuwa na tahadhari wakati wa kuchukua 
wudhu na kutambua kuwa anakwenda 
mbeleya Mwenyezi Mungu. 


Kwa kutambua kuwa sasa yuko mbele 
ya Mwenyezi Mungu baada ya takbira ya 
ufunguzi na kuliweka akilini hilo wakati wote wa 
swala. 

Kwa kutosahau kamwe kuwa Allah yuko 
pamoja nasi hata pale tunapokuwa nje ya 
swala na kutambua kuwa anatuona sote. 





MATENDO YASIOFAA WAKATI WA SWALA 
(MAKRUHAT AL'SALAT) @@ 


Tunapokuwa ndani ya swala hatupaswi 
kusahau kuwa tuko mbele ya Mwenyezi Mungu 
na tutekeleze swala zetu kama tulivyofundishwa 
na Mtume (s.a.w). Tunatakiwa kutilia maanani 
Sunnah za swala ambazo hukamilisha matendo 
ya lazima katika swala. Kuacha Sunnah za swala 
ni jambo lisilopendeza katika Uislamu au ni jam- 
bo lenye kuchukiza (makruh). 

Mambo makuu yenye kuchukiza ni: 

© Kuchezea nguo au viungo vya mwili wakati 
wa swala. 

© Kuswali huku mikono ikiwa na michoro. 

© Kuswali wakati ukiwa umebanwa na choo. 


© Kusimama peke yako katika swala ya jamah 
wakati kuna nafasi katika safu ya mbele. 

© Kuswali kwa kumuelekea mwanadamu au 
picha ya mwanadamu. 

© Kuweka uzito wa mwili kwenye mguu mmo- 
ja bila udhuru. 

© Kwa wanawake, kuswali bila kifuniko cha 
kichwa. 

© Kutazama juu au pembeni. 

© Kuzidisha kiasi katika kuinamisha kichwa 
wakati wa kurukuu au kukipandisha zaidi ya 
mwili. 

© Kusoma kimya kimya bila kutikisa mdomo. 


, . 








































(^t^ifmza (S^bada (^^tpi ■, 


^ ?:3 ♦ ;§; « es; > > 


NANI AMEKUJA KUSWALI? 


Siku moja wakati wa Mwezi Mtukufu 
wa Ramadhan, Khalifa Harun Rashid 
alimwambia Bahlul Dana: 

— Nenda msikitini wakati wa swala ya 
Maghribi na umualike kila aliyekuja kuswali 
aje kufuturu, 

Muda ulipofika, adhana ilitolewa, 
Msikitini kulikuwa na swala ya jamah ya zaidi 
ya safu moja, Baada ya swala, Bahlul Dana 
alirudi na watu waohache tu, Harun Rashid 
alishangazwa na hilo, 

— Ni hawa hawa tu? Nilitaka umualike 
kila aliyeswali Maghribi aje kwenye futari 
hii, lakini umeleta watu wachache tu 
wanaotosha kukaa kwenye meza moja tu! 


Bahlul Dana akajlbu: 

— Mfalme wangu! Ullniagiza niwaalike 
wale waliotekeleza swala zao, slo wale 
waliokuja msikitini, Baadaya swala nilisimama 
mlangoni na kumuuliza kila mmoja surah 
gani za Qur'an zilizosomwa na Imam, 
Watu wengi waliokuja kuswali hawakuweza 
kukumbuka surah iliyosomwa, Hawa ndio 
pekee waliokumbuka, Watu walikuwa wengi 
msikitini, lakini yaonekana watu hawa ndio 
pekee waliotekeleza swala zao vizuri, Nami 
nimewaleta kwako kama ulivyoagiza. 






TUSWALI KWA 
UNYENYEKEVU 


Tunapofanya kitu tunachokipenda, 
huweka akili zetu zote kwenye kitu hicho, 
Wakati mwingine tunaweka akili zetu hapo 
kikamilifu kiasi kwamba hatuwezi kusikia mtu 
anapotuita na hatuwezi kutambua mambo 
yanayoendelea katika eneo husika, kuhisi 
unyenyekevu katika swala ni kutambua kuwa 
tuko mbele ya Allah, kutoshughulika na kitu 
kingine, na kuweka akili kwenye swala tu, 

Mara nyingi huwa hatupendi kumuacha 
mtu tunayempenda, au yeye kutuacha, Hata 
muda ukiyoyoma hatuwezi kuhisi, Tunapokuwa 
na marafiki zetu au kuzungumza nao, huwa ni 
kosa kufanya kitu kingine, au sio? 

Vivyo hivyo, kushughulika na kitu kingine 
tunapokuwa mbele ya Allah wakati wa 
swala litakuwa kosa, Swala zetu hazipaswi 
kuwa muda wa kukumbuka mambo yetu 
ya kazini, shuleni, family au marafiki, na 










m 




































^yijume nJiislamu 




■**v 


**^V' 



haipaswi kuwa muda wa kupanga mamba 
yetu ya siku hiyo. Tunapoeiekeza miiii yetu 
upande wa Ka'abah, tunapaswa kuzifanya 
nyoyo zetu pia zimueiekee Aiiah. Tunapaswa 
kuwa na adabu tunapotafakari maana ya 
Ayah tunazozisoma na kuutafakari ukweii 
kuwa tumesimama mbeie ya Aiiah Mtukufu. 
Hatupaswi kujishughuiisha na mambo 
mengine tunapokuwa mbeie ya Moia wetu, 
anapotuona, pindi ndimi zetu zinapomtukuza 
na tunaposoma Ayah aiizoziteremsha. 
Tutasema nini kama Aiiah akituuiiza, "Mja 
wangu, niiikuwa pamoja nawe, iakini uiikuwa 
pamoja na nani?" 

Kiia swaia tunatakiwa kuiona kana 
kwamba ni muda wa marafiki wawiii kuwa 
pamoja, au muda ambao mja anakutana 
na Moia wake. Tunaweza kuwa katika haii ya 
khofu na unyenyekevu tunapofanya jitihada 
za kuiona swaia kuwa ni wakati wa kuonesha 
upendo wetu kwa Moia wetu na kuwa kuwa 
pamoja naye, badaia ya kuiona kama ni 
mzigo na hivyo kupeiekea kuswaii haraka 
haraka. 



Hakika wamefanikiwa waumini. Ambao ni 
wanyenyekevu katika Saia zao. 


(Mu’minun, 23; 1-2) 



Na tafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusaii; 
na kwa hakika jambo hiio ni gumu isipokuwa 
kwa wanyenyekevu. Ambao wana yakini kuwa 
hakika watakutana na moia wao miezi na ya 
kuwa hakika watorejea kwake. 


(Baqara, 2; 45-46) 



Tunapoanza kuswaii yatupasa 
kuufikiria ukuu wa Aiiah na kusimama 
mbeie yake kwa kusema "Aiiahu 
Akbar". Tunasimama katika haii ya 
adabu kwa kuinua mikono yetu mbeie 
ya Muumba wetu. Tunaposoma Ayah 
za Qur'an yatupasa kuona kuwa Ailah 
Mtukufu anazungumza nasi. Tunaenda 
kwenye rukuu kwa kuukumbuka ukuu 
wa Mola wetu. Baada ya kuinuka kwa 
heshima, tunaweka paji letu la uso 
sakafuni na kusujudu kwa mwili na roho. 
Tunakumbuka kuwa wakati wa sijda ni 
wakati wa kuwa karibu zaidi na Allah, na 
tunasema "Utukufu ni Wako Mola wangu." 


Tunataamali kuwa lengo la kuumbwa 
kwetu ni kumuabudu na kumhimidi Allah, 
na tunaweza kutoa kila kitu kwa ajili Yake. 
Tunakamilisha rakaa zote tukiwa na fikra 
hii akilini mwetu. Mwishoni tunakaa kitako 
mithili ya mtu mnyenyekevu, fakiri, na 
kusoma "Al-Tahiyyat, Allahumma Salli, 
na Allahumma Barik." Tukiwa na furaha 
ya kutekeleza ibada inayotuweka karibu 
zaidi na Mola wetu, tunaikamilisha swala 
yetu kwa kuwatolea salamu (As-Salam) 
malaika na watu walio upande wa kulia 
na kushoto. 






























c^t^ijiinza <isibada ■, 


MATENDO YANAYOBATILISHA SWALA # 


#' Kubatilika wudhu wakati wa swala, 

#' Kuacha moja ya matendo ya faradhi za 
swala, 

#' Kula au kunywa wakati wa swala, 

#■ Kuzungumza na mtu, kumsalimia mtu au 
kujibu salamu, 

Hd Kucheka wakati wa swala, 

#' Kugeuza kifua dhidi ya uelekeo wa Ka'bah 
Tukufu, 

Fiil-i Kathir: (amal-i kathir) au kupiga hatua 
tatu mfululizo katika amali moja ya faradhi 
ya swala au kutikisika kusikokuwa kwa 


kawaida kwa viungo vya mwili kama vile 
mkono au kichwa. Kujishughulisha na kitu 
kingine kiasi kwamba watu wanadhani 
kuwa hayupo katika swala. 

Kusoma Qur'an kimakosa kwa kiasi 
kinachobadilisha maana. 

#' Kuwa na najisi kwenye mwili au sehemu ya 
kuswalia. 

fb'- Kiungo cha mwili kinachotakiwa kufunikwa 
kinapofunuka, hubatilisha swala labda 
kama kitafunikwa haraka. 

Kupoteza fahamu wakati wa swala. 



SIKUTAKA KUKATISHA MCHEZO WAKE 


llikuwa wakati wa swala ya Adhuhuri au Alasiri. 
Mtume wetu (s.a.w) aliingia msikitini akiwa amewabeba 
wajukuu zake Hassan na Hussein. Aliingia katika Mihrab, 
akawaweka wajukuu zake chini na kuanza kuswali. 
Maswahaba walianza kummfuata katika swala. 
Wakati wa swala, Mtume alirefusha sijda yake kuliko 
kawaida, kwa sababu mjukuu wake mmoja alikuwa 
akicheza mgongoni mwake. Baada ya kukamilisha 
swala, maswahaba walimuuliza: 

"Ewe Mjumbe wa Allah! Uliporefusha sijda yako 
kuliko kawaida tulidhani kuwa kuna jambo limetokea 
au umepokea ufunuo". Mtume (s.a.w) akajibu: 

"Hapana; bali mjukuu wangu alikuwa akicheza 
mgongoni kwangu. Nilitulia mpaka alipoteremka. 
Sikutaka kukatisha mchezo wake kwa kufanya haraka." 
(Nasai, Tatbig, 82) 
















.«L». 


















, • 7 Oljislamu 











* » fr - > 


* ■ 

' C • 


• * 




■ ' 

. . 








UMUHIMU WA SWALA YA JAMA’AH 


Maana ya “imam” (kiongozi) na “jama’ah” 


^ Yule anayeongoza angalau mtu mmoja 
katlka swala hultwa Imam, na wanaomfuata 
wanaitwa jama'ah, 


Kwa nini misikiti huitwa “Nyumba za Allah”? 


Mlslkiti ni majengo ambayo Walslamu 
hukutana na kuswali. Kwa kuwa katika majengo 
hayo sijda hufanyika kwa ajlll ya Allah, Ibada 
hufanyika, hultwa kuwa nl "Nyumba za Allah". 


Ni upi ubora wa swala ya jama’ah? 



Dalma Mtume wetu (s.a.w) alikuwa akiswali 
jama'ah na kutuusla nasl kufanya hlvyo hivyo. 
Tumeelezwa kuwa kuswall katlka jama'ah kuna 
ubora mara Ishlrinl na saba kwa upande wa 
thawabu. Nl jambo lisilopendeza katlka Uislamu 
kutokuswali katlka jama'ah blla udhuru, Kujenga 
mazoea ya kuswali jama'ah nl miongoni mwa 
sifa njema za Mulslamu. Mtume wetu (s.a.w) 
alitupatia khabari njema kwa wale wanaochukua 
wudhu na kwenda msikitlnl kuswall, kwa klla hatua 
wanayoplga, dhambi zao hufutlka na kupewa 
thawabu. 


Ni zipi faida za kuswali katika jama’ah? 


Kuswall na Walslamu wenzetu hutufanya 
tuwe na utullvu zaldi wakati wa kuswall. Hlvyo, aklll 
zetu huwa kwenye swala tu, Vilevile, kuswall katlka 
jama'ah husabablsha upendo na mshikamano 
mlongoni mwa Walslamu. Walslamu wanaoswall 
pamoja hupata taarlfa za matatlzo ya wenzao, 
Husaldlana kutatua mambo yao. Tunaweza 
kujlfunza mislngl na makatazo ya dinl yetu kupitia 
hotuba, mihadhara na mazungumzo mbalimball. 
Pla, msikltlnl hupata kuongeza maarifa yetu juu ya 
malsha na tabla za Mtume (s.a.w). 














'm: 




























■ ' 


‘ ■ 




<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 


Tunapokuwa msikitini huhisi furaha na 
amani ya kuwa pamoja kwa kumuabudu 
Allah, Malaika hutuzunguka na rehma na 
baraka za Allah hutushukia. Mwenyezi Mungu 
huipenda swala inayoswaliwa kwa jama'ah. 
Pia hutusamehe makosa ambayo tunaweza 
kuyafanya wakati wa swala. 

Safu zinatakiwa kuwa vipi wakati wa 
swaia ya jama’ah? 

® Wanaume watu wazima wanatakiwa 
kusimama katika safu za mbeie, vijana 
wa kiume wanaweza kusimama kati yao 
au kuunda safu mpya nyuma yao, na 
wanawake wanatakiwa kusimama nyuma. 

© iwapo maamuma ni mtu mmoja, 
anatakiwa kusimama nyuma kidogo ya 
imam, upande wa kuiia. 

© Safu zinatakiwa kuwa katika mpangiiio na 
isiwepo nafasi ya wazi katikati ya watu. 
Haifai kuanzisha safu mpya wakati kuna 
nafasi katika safu za mbeie. 

Mjumbe wa Ailah (s.w) anasema; 

“Pangeni safu zenu barabara, simameni 
bega kwa bega, fungeni mianya, kuweni 
wenye kunyumbuka mbeie ya ndugu zenu, 
na msiache uwazi kwa ajili ya shetani. Allah 
huzipa amani nyoyo za wale wasioacha 
nafasi katika safu zao. Allah hawapi baraka 
wale wanaoacha nafasi katika safu zao’’ (Abu 
Dawud, Salat, 93) na alizungumzia kuhusu nafasi 
ya safu zilizonyooka katika ukamiiifu wa swala. 
Yeye mwenyewe alikuwa akizungukia safu hizo 
na kugusa vifua na mabega ya Maswahaba 
na kusema; "Usisogee mbele wala nyuma, ili 

nyoyo zenu zisitofautiane." (Abu Dawud, saiat, 93) 

Nini hukmu ya kuswali jama’ah? 

Ni wajibu kuswali swala ya Ijumaa kwa 
jama'ah, na ni sunnah iliyowekewa mkazo 




ADABU ZA MSIKITI 

Unapokuwa msikitini unatakiwa kuwa 

makini na mambo yafuatayo; 

© Unapoingia msikitini unatakiwa kuwa 
twahara na kuingia kwa kutumia mguu 
wa kulia. 

© Unapotoka msikitini anza kwa mguu wa 
kushoto, 

© Tusikanyage kwenye miswala tukiwa na 
uohafu miguuni au soksi ohafu. 

© Usiwakarahishe waumini kwa kula 
vyakula vyenye harufu kali kama vile 
vitunguu, au kwa harufu ya moshi wa 
sigara na harufu mbaya ya mavazi, 

© Jiepushe na tabia zisizokuwa na 
heshima kama vile kunyoosha miguu, 
kuzungumza kwa sauti ya juu, kelele 
na kujishughulisha na mazungumzo 
yasiyokuwa na maana, isipokuwa kama 
kuna dharura. 

© Qur'an inaposomwa au khutba 
inapotolewa msikitini tunapaswa 
kusikiliza kwa umakini na kwa heshima. 

© Tunapochelewa, tunatakiwa kukaa 
eneo lolote badala ya kuwakarahisha 
watu kwa kujaribu kwenda kwenye safu 
za mbele. 











^yijume nJiislamu 




■ **V ■ 


* ‘^V ■ 
. . 


Swala ya jama’ah inaswaliwa vipi? 

Wakati wa swala ya jama'ah, imam 
huweka nia ya kuswali na kuongoza swala. 
Wanaomfuata hunuia kuswali na kumfuata 
imam, 

Tuangalie mfano wa swala ya Adhuhuri 
inavyoswaliwa katika jama'ah: 

1) Kwanza unanuia kwa kusema "ninanuia 
kuswali swala ya Adhuhuri na kumfuata imam." 

2) Imam anaposema "Allahu Akbar" kwa 
sauti, huanza kuswali kwa kusoma takbira ya 
ufunguzi kwa kiasi tunachoweza kujisikia sisi 
wenyewe. (Kadhalika tunarudia rudia takbira 
zinazosomwa na imam kwa ukimya). 



Tunaikamilisha vipi swala tunapoikuta 
katikati? 

Tunapochelewa kujumuika katika swala ya 
jama'h, tunakamilisha rakaa zilizotupita baada 
ya imam kukamilisha swala. Tukikuta imam 
hajainuka kutoka kwenye rukuu, tunakuwa tu- 
meidiriki rakaa husika. hatutahitaji kuirudia rakaa 
hiyo. 


Kwa mfano, tukiidiriki jama'ah katika rakaa 
ya pili, tutamsubiri imam katika kikao cha 
mwisho asome Al-Tahiyyat na kutoa salamu, 
Kisha tutasimama na kukamilisha rakaa zilizotu- 
pita kama ifuatavyo: 


3) Baada ya takbira ya ufunguzi, huifunga 
mikono yetu na kusoma dua ya wajjahtu. Kisha 
tunakaa kimya na kumsikiliza imam, Baada ya 
imam kumaliza kusoma Al-Fatiha, tunasema 
"amiin" kisha nasi tunasoma Al-Fatiha. 
Tunafanya hivyo katika rakaa nyingine za swala, 

4) Tunaporukuu tunasema "Subhana 
Rabbi al-adhim" mara tatu. Kisha imam huinuka 
na kusema "Samiallahu liman hamidah", 
nasi huinuka kutoka kwenye rukuu na kusema 
"Rabbana laka al-hamd." Tunainua mikono 
yetu mpaka kwenye usawa wa masikio. 

5) Katika sijda tunasema "Subhana Rabbiy 
al-a'la" mara tatu. 

6) Tunapokuwa katika hali ya kukaa 
pamoja na imam, tunasoma dua za "Al- 
Tahiyyat," "Allahuma Salli," "Allahuma Barik," 
"Rabbana Atina na Rabbana-ghfirli," kisha 
tunamsubiri imam kutoa salamu upande wa 
kulia na anapotoa salamu upande wa kushoto, 
nasi tunatoa salamu kulia na kushoto. 

Tunaposwali nyuma ya imam tunatakiwa 
kumfuata na kutomtangulia katika matendo. 



Rakaa ya Kwanza 

* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kutoka kwenye rukuu 

* l'tidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah katika 
sijdah 

* Kukaa baina ya 
sijda mbili 

*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 

*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat, 

Salli - Barik - Rabbana 

* Salam 

_ / 















Konna tukiidiriki jama'ah katika 
rakaa ya tatu, baada ya saiam ya 
imam, tutakamilisha rakaa mbili za 
mwanzo ziiizotupita kama ifuatavyo: 



oS’bada 


^ Rakaa ya Kwanza 

Rakaa ya Pili 

* Audhu, Bismillah 

* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 

* Surah al-Fatiha 

*Surah nyingine 

*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka kwenye 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka kwenye 
rukuu 

rukuu 

* rtidal 

* rtidal 

* Tuma'ninah 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Sijda 

* Tuma'ninah katika sijdah 

* Tuma'ninah katika 

* Kukaa baina ya sijda 

sijdah 

mbili 

* Kukaa baina ya sijda 

*Tuma'ninah 

mbili 

* Sijda ya pili 

*Tuma'ninah 

*Tuma'ninah katika sijda 

* Sijda ya pili 

* Kikao cha Tahiyyat 

*Tuma'ninah katika sijda 

* Kusoma Tahiyyat Salli - 

* Kikao cha pumziko 

Barik - Rabbana 

(Itirahah) 

* Salam 

* Kusimama kwa ajili 
rakaa ya nne 

V 

J 


Kama 

tumeidiriki jama'ah 
katika rakaa ya 
nna baada ya 
salamu ya imam 
tutakamilisha 
rakaa tatu 
za mwanzo 
zilizotupita kama 
ifuatavyo: 


Rakaa ya Kwanza 


* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka 
kwenye rukuu 

* l'tidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah 
katika sijdah 

* Kukaa baina ya 
sijda mbili 

*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 

*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha 
Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 
Salli - Barik- 
Rabbana 

* Kusimama kwa 
ajili ya rakaa ya 
tatu. 


Rakaa ya Piii 

* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka 
kwenye rukuu 

* l'tidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah 
katika sijdah 

* Kukaa baina ya 
sijda mbili 

*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 

*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha 
pumziko (Itirahah) 

* Kusimama kwa 
ajili rakaa ya nne 


Rakaa ya Tatu 


* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka 
kwenye rukuu 

* rtidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah 
katika sijdah 

* Kukaa baina ya 
sijda mbili 
*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 
*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha 
Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 
Salli - Barik- 
Rabbana 

* Salam 







' ' '' ^ 4 ^,’ ■ ' ' 

.i»»- 

























^yijume nJ/islamu 




Kama tumeidirika jama'ah katika rakaa 
ya tatu, baada ya saiamu ya imam 
tutakamilisha rakaa mbili za mwarizo 
zilizotupita kama ifuatavyo: 




^ Kama tukimdiriki imam baada 
ya rukuu ya rakaa ya mwisho, baada ya 
saiam ya imam tutasimama na kukami- 
lisha rakaa zote kama kamawaida na ku- 
kamilisha swala yetu. 








. ^ . 






Rakaa ya Kwanza 'ip Rakaa ya Pili 


* Audhu, Bisinillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka 
kwenye rukuu 

* l'tidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah katika 
sijdah 

* Kukaa baina ya sijda 
mbili 

*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 
*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat, 

Salli - Barik - Rabbana 

* Kusimama kwa ajili 
ya rakaa ya tatu. 

V 


* Audhu, Bismillah 

* Surah al-Fatiha 
*Surah nyingine 

* Rukuu 

* Tuma'ninah 

* Kuinuka kutoka 
kwenye rukuu 

* l'tidal 

* Tuma'ninah 

* Sijda 

* Tuma'ninah 
katika sijdah 

* Kukaa baina ya 
sijda mbili 
*Tuma'ninah 

* Sijda ya pili 
*Tuma'ninah katika 
sijda 

* Kikao cha 
Tahiyyat 

* Kusoma Tahiyyat 
Salli - Barik- 
Rabbana 

* Salam 

_ J 























<isibada ■ 


BAADHI YA SWALA ZINAZOSWALIWA 

KWA JAMA’AH 


A. SWALAYAIJUMAA: 


Siku za Ijumaa ni sikukuu za kila wiki kwa 
Waislamu, Katika siku hizo hukutana msikitini, 
huulizana hali na kusikilizana khabari zao. 
Husaidiana. 


Kuna rakaa ngapi katika Swala ya Ijumaa 
na hufanyika wakati gani? 










Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema 


Uislamu umewaamrisha Waislamu kuacha 
shughuli zao zote wakati wa swala ya Ijumaa 
na kuja kuitekeleza. 


Ili kuitekeleza swala hiyo lazima iwepo 
jama'ah ya Waislamu arobaini wenye sifa 
akiwemo Imam. 




Enyi mlio amini! Ikiadhiniwa Sala siku ya 
Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri ya 
Mwenyezi Mungu, na wacheni biashara 
Hayo ni bora kwenu, lau kama mnajua. 


(Jumu’a, 62; 9) 



Swala ya Ijumaa ina rakaa mbili. Huswaliwa 
mahala pa wakati wa swala ya Adhuhuri na 
kuwa mbadala wa swala ya Adhuhuri ya siku 
hiyo. Wale wasioweza kutekeleza swala ya 
Ijumaa kwa sababu ya udhuru wa kisheria 
wanatakiwa kuswali swala ya Adhuhuri, 








Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema 


Nani anayewajibikiwa kuswaii swala ya 
Ijumaa? 


Swala ya Ijumaa ni wajibu kwa wanaume, 
watu wazima, wasiokuwa na matatizo ya akili, 
wenye afya inayowawezesha kufika msikitini, na 
wakazi wa eneo husika; yaani wale wanaoishi 
hapo na hawatoki isipokuwa kwa haja 
maalumu. 


H 


Na itakapo kwisha Sala, tawanyikeni katika 
nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, 
na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa 
wingi ili mpate kufanikiwa. 


(Jumu’a, 62; 10) 


Nani asiyewajibikiwa na Swala ya 
Ijumaa? 


Wanawake, watoto, wagonjwa wasioweza 
kufika msikitini, wale wanaowahudumia 
wagonjwa, wasafiri, watumwa, vipofu ambao 
hawana mtu wa kuwafikisha msikitini, viwete, na 
vikongwe wasioweza kufika msikitini. Japokuwa 
sio wajibu kwao, lakini wakiitekeleza swala ya 
Ijumaa swala hiyo ni sahihi na hawatahitajika 
kuswali swala ya Adhuhuri ya siku hiyo. 










L ' 






























* ” * 


* ^ u * 

•'k.V' 

^yijume nJiislamu 




■'■*V 


‘ ‘^V ■ 


* ■•fc.V''' 


Ni zipi shuruti za swala sahihi ya Ijumaa? 

1, Eneo la Swala ya Ijumaa llnatakiwa kuwa 
eneo linalokallwa na jamll Inayotosha 
kultekeleza, kama vile kljijl au mji, 

2, Katlka eneo hllo, wanatakiwa wawepo 

angalau waumini arobaini wenye sifa 
akiwemo imam. 


3. Kuusia kuhusu tagwa au uchamungu: 
Kuwapa wosia waumini katika mambo 
ya dini na dunia, 

4. Kusoma ayah ya Qur'an (hili linatakiwa 
katika mojawapo ya khutba mbili). 

5. Kuwaombea dua waumini, 

(Hili linatakiwa katika khutba ya pili). 




3. Swala ya Ijumaa inatakiwa kuswaliwa katika 

wakati wa Swala ya Adhuhuri. 

4, Swala ya Ijumaa inatakiwa kuswaliwa kwa 

jama'ah. 


Ni kwa namna gani tunaswali swala ya 
Ijumaa? 

® Ni Sunnah kuswali rakaa mbili kabla ya 
Swala ya Ijumaa. 


5. Kutolewa kwa khutba mbili. 

Ni yapi mambo ambayo ni sehemu ya 
khutbah? 


© Imam anapanda juu ya minbari na 
kuketi, 

© Muadhini hutoa adhana ya ndani. 


Shuruti tatu za mwanzo hapa chini 
zinatakiwa katika khutba zote mbili; 

1. Hamdala: Kumhimidi Allah Mtukufu au 
kusema "al-Hamdu lillah" (Himidi ni za 
Allah) 

2. Salwala: Kumtakia rehma Mtume 
(s.a.w). 


© Baada ya adhana, imam hunyanyuka 
na kutoa khutba mbili. Ni lazima khutba 
hizi kutolewa na kusikilizwa, 

© Baada ya khutba, imam hutoka juu ya 
minbari na muadhini hukimu swala. 
Hapo tunaswali rakaa mbili za faradhi 
ya Ijumaa katika jama'ah. 













■ 








<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 


B. SWALA ZA EID: 

Kwa mwaka tuna Sikukuu mbili za 
kidini. Moja inaitwa Eid ai-Fitr (sikukuu 
inayoashiria kumalizika kwa mfungo 
wa mwezi Mtukufu wa Ramadhan) na 
nyingine ni Eid ai-Adh-ha (yaani sikukuu 
inayoashiria kumaiizika kwa ibada ya 
Hijja). Katika sikukuu hizi, huwa tunaswali 
swaia yenye rakaa mbili iii kumshukuru 
Allah. 

Swala ya Eid inatekelezwa wakatl ganl? 

Swala ya eid huswaliwa siku ya eid baada 
ya jua kuchomoza. Inapendekezwa kusubiri 
dakika 40-45 baada ya jua kuchomoza. 

Swala ya Eid inaswaiiwa vipi? 

Swala za Eid zinaweza kuswaliwa katika 
jama'ah lakini jama'ah sio lazima. Swala hizi 
hazina adhana wala igamah. Tunanuia na 
kumfuata imam. Kisha tunaanza kuswali kama 
ifuatavyo: 

Rakaa ya kwanza: Tunanuia na kuinua 
mikono yetu, tunatoa takbira ya ufunguzi na 
kuinua mikono yetu mpaka usawa wa masikio 



baada ya imam. Tunasoma dua ya wajjahtu. 
Kisha tunatoa takbira na kuinua mikono yetu 
mpaka kwenye usawa wa masikio mara 
saba kabla ya kusoma audhubillah, bismillah 
na Surah al-Fatiha. Katikati ya kila takbira 
tunaifunga mikono yetu juu ya kitovu na 
kusema "Subhanallahi wa al-hamdulillahi wa la 
ilaha illalahu wallahu akbar (Utukufu ni wa Allah, 
himidi ni za Allah, hakuna mungu ila Allah, Allah 
ni mkubwa)". 

Baada ya takbira saba, tunasoma 
audhubillah, bismillah, surah Al-Fatiha na ayah 
nyingine kutoka ndani ya Qur'an kabla ya rukuu. 

Rakaa ya pili: Baada ya kuinuka kutoka 
kwenye sijda za rakaa ya kwanza, tukiwa 
tunamfuata imam, tunainua mikono yetu mpaka 
kwenye usawa wa masikioyetu na kusoma takbira 
kama tulivyofanya katika rakaa ya kwanza. Hata 
hivyo, mara hii tunatoa takbira mara tano. Baada 
ya kumaliza takbira hizo, tunasoma audhubillah, 
bismillah, Fatiha na oyah nyingine kutoka 
ndani ya Qur'an kabla ya kurukuu. Swala ya eid 
hukamilika baada ya kumaliza mambo mengine 
yote yaliyobaki katika rakaa hii. 

Khutba ya eid hutolewa wakati gani? 

Khutba ya eid hutolewa baada ya swala 
na ni sunnah ya bwana wetu Mtukufu Mtume 
(s.a.w). 

Kwa kawaida mtu anayetoa khutba hu- 
zungumzia maana na umuhimu wa siku hiyo. 
Baada ya kumaliza khutba na dua, Waislamu 
husalimiana na kupongezana katika sikukuu 
yao. Hata watu wenye maelewano mabaya 
hukumbatiana na kusameheana. 

Takbir al-Tashriq ni nini na inasomwa 
wakati gani? 

Takbira zinazosomwa baada ya kila swala 
ya faradhi katika siku za Eid al-Adha huitwa Tak- 
bir al-Tashriq. Takbira hizi ni sunnah na husomwa 
baada ya swala za faradhi kuanzia swala ya al- 
fajiri ya siku ya kabla ya eid na kumalizika wakati 
wa swala ya adhuhuri ya siku ya nne ya eid. 
Tunasoma takbira hizi katika swala za jama'ah 
au swala binafsi. 











Vilevile, Takbir al-Tashriq husomwa baada ya 


Nini hukmu ya swala ya maiti? 


swala za maghribi rna Ishaa siku moja kabla ya 
Eid al-Fitr na baada ya swala ya alfajiri ya siku ya 
eid al-Fitr. 


Ni upi muundo wa Takbir al-Tashriq na 
inamaanisha nini? 

Hapa chini ni muundo wa Takbir ai-Tashriq: 

Vl ^l ''y yS\ yS\ U y^\ U 

ji^l ii)l 

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 


Kumswalia maiti ni faradhi toshelezi (fardh al- 
kifayah) kwa umma wa Kiislamu, Kwa maneno 
mengine baadhi ya Waislamu wanapoitekeleza 
faradhi hii, hupata thawabu na jukumu la 
Waislamu wengine huwa limeondoka. Lakini, 
iwapo hakutokea mtu yeyote wa kutekeleza 
faradhi hiyo, jamii yote ya Kiislamu katika 
eneo husika hubebeshwa dhamana na huwa 
imetenda dhambi, 

Swala ya maiti inaswaliwa vipi? 

Swala ya maiti ni swala isiyokuwa na rukuu 
wala sijda. Fluswaliwa kwa kunuia na kisha kutoa 
takbira nne: 


La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu Akbar wa 
lillahi'l-Hamd" 

Maana yake; 

“Ailah nl Mkubwa, Allah ni Mkubwa, Allah 


Tunasimama katika safu na kuacha nafasi 
ambayo jeneza litawekwa mbele yetu na 
kunuia kwa kusema "ninanuia kumswalia maiti 
na kumfuata imam". Kisha tunainua mikono 
yetu na kutoa takbira ya ufunguzi. Baada ya 
takbira ya ufunguzi tunaweza mkono wa kulia 


ni Mkubwa. Hakuna mola apasaye kuabudiwa 
kwa haki ila Allah. Allah ni Mkubwa, Allah ni 
Mkubwa na himidi zote ni za Allah”. 

C. SWALAYAMAITI 

Swala ya maiti ni dua maalumu kwa ajili 
ya ndugu zetu Waislamu wanapofariki dunia. 
Japokuwa huswaliwa kwa jama'ah, swala hii 
inaweza pia kuswaliwa na mtu mmoja mmoja. 


^iu- ■i»ir 























■ ' 


‘ ■ 




c^t^ijiinza <isibada ^ 


kwenye mkono wo kushoto juu yo kitovu no 
kusomo Suroh al-Fotiha. 

Tunainua mikono yetu na kutoa takbira ya 
tatu na kumtakia rehma Mtume (Allahumma 
salli na Barik), Baada ya takbira ya tatu 
tunamuombea marehemu, Baada ya takbira 
ya nne na ya mwisho, ni sunna kusema, "Ewe 
Allah! Usltunyime malipo yake, usitupe mtihani 
baada yake, tusamehe sisi na yeye." (Dua hii 
inatakiwa kusomwa kwa lugha ya Kiarabu kama 
ilivyaandikwa hapa chini). Kisha tunakamilisha 
swala ya maiti kwa kutoa salamu upande wa 
kulia na wa kushoto. 

Dua ya kumuombea marehemu: 

Kama marehemu ni mwanaume unasema: 

'^lj li.0 

^ J liJ aIc-J twAC-lj 

Kama ni mwanamke unasema: 

Lajl*j 'yj LL< 
l^Jj LU ^^jIpIj 1 Pj Ijp ^fcjlplj 

Baada ya swala hiyo, tunaifariji familia, 
jamaa na marafiki wa marehemu. Tunakaa 
nao na kuwaunga mkono kwa kuondokewa na 
mpendwa wao na kuhuzunika pamoja nao, 

D. SALAYATARAWIH (Salat-al-Tarawih) 

Swala ya Tarawih ina rakaa ishirini na 
huswaliwa wakati wa mwezi mtukufu wa 
Ramadhan baada ya swala ya Ishaa, Ni Sunnah 
al-Muakkadah kuswali swala hii kwa wanaume 


Mtume wetu (s.a.w) anasema: 


"Mwenye kuswali swala za usiku wakati wa 
mwezi wa Ramadhan kwa imani ya dhati 
na kutarajia kupata malipo ya Allah (sio kwa 
kujionesha), atasamehewa madhambi yake 
yote yaliyopita" 


(Bukhari, Iman, 37) 


na wanawake. Ni sunnah kuswali tarawih hata 
kwa wale wenye udhuru wa kutofunga, 

Je, ninaweza kuswali tarawih nikiwa peke 
yangu? 

Ndiyo. Baadhi ya nyakati, Mtume wetu 
(s.a.w) alikuwa akiswali tarawih kwa jama'ah 
na wakati mwingine akiswali peke yake lakini 
hakuwahi kuacha kuiswali, Wakati wa zama 
za Sayyidna Umar (r.a) ilianza kuswaliwa kwa 
jama'ah na kuendelea mpaka hivyo mpaka 
leo. 

Hivyo, kama tunavyoweza kuswali tarawih 
misikitini kwa jama'ah, vivya hivyo tunaweza 
kuiswali majumbani mwetu tukiwa peke yetu. 
Hata hivyo, tunapata thawabu nyingi zaidi 
tukiiswali kwa jama'ah, 

Namna gani tunaswali tarawih? 

Tarawih huswaliwa baina ya swala ya Ishaa 
na witr, Ina rakaa ishirini ambazo zinaweza 
kuswaliwa kwa rakaa mbili mbili. 


















SWALA YA MGONJWA 






Tunaswali namna gani tunapokuwa wagonjwa? 

Dini yetu nzuri imeweka baadhi ya sheria zinazohusu mazingira 
maalumu ili kuturahisishia kutekeleza majukumu yetu. Tunapokuwa 
wagonjwa sana kiasi cha kutoweza kusimama, tunaruhusiwa kuswali tukiwa 
tumekaa. Iwapo hatuwezi kukaa, tunaweza kuswali tukiwa tumeiaia na 
kuashiria kwa kichwa kadiri iwezekanavyo badala ya kurukuu na kusujudu. 

Nitaswali vipi iwapo ninaumwa sana na siwezi kuashiria kwa 
kichwa? 

Iwapo hatuwezi hata kuashiria kwa kichwa, tutaahirisha swala zetu mpaka 
tutakapojisikia nafuu. Tukipata nafuu tunalipa swala ambazo hatukuwezi 
kuzitekeleza. 













'i- » » 


^yijume nJ/islamu 


■ ' 






SWALA YA MSAFIRI 



Ni wakati gani tunahesabika kuwa ni 
wenye kusafiri kwa mujibu wa sheria ya 
Kiislamu? 

Tunahesabika kuwa tuko safarini iwapo 
tunasafiri nje ya mji au kijiji chetu kwa umbaii 
usiopungua kilomefa 83 na iwapo tufakaa huko 
kwa zaidi ya siku nne biia kujumuisha siku za 
kukaa njiani, 

Safari inaaza na kuishia wakati gani? 

Safari huanza paie tunapoondoka mjini 
kwetu na kuisha paie tunaporudi. 

Tunatekeleza vipi swala zetu tunapokuwa 
safarini? 

Tukiwa safarini na tukawa tunaswaii 
nyuma ya imam ambaye sio msafiri (mugim), 
hatuwezi kupunguza swaia zetu, Tunaiazimika 
kumfuafa imam na kutekeieza swaia zefu kama 
afanyavyo. 

Iwapo imam ni msafiri, wakaazi (mugim) 
watatekelezaje swala zao? 

iwapo msafiri ndiye imam wa swala, 
afapunguza swaia yake na kuikamilisha 
mwishoni mwa rakaa ya piii ya swaia zenye 


rakaa nne. Iwapo katika wanaomfuata kuna 
ambao sio wasafiri, hawatapunguza swala zao 
baii watakamilisha rakaa mbiii ziiizobaki. 


Nini maana ya kukusanya swala mbili 
(jam’ al-salah) wakati wa safari? 

Wakafi wa safari au kuna haii ya dharura 
kubwa kama vile haii mbaya ya hewa, 
inaruhusiwa kuzikusanya swaia za Adhuhuri 
na Aiasiri kwa wakafi wa swala moja wapo; 
na kadhaiika inaruhusiwa kukusanya swala za 
Maghribi na ishaa wakati wa swala moja wapo. 
Iwapo ukusanyaji huo utafanyika wakati wa 
swala ya kwanza (yaani Adhuhuri au Maghribi), 
huitwa jam' ai-faqdim; na iwapo ufafanyika 
wakafi wa swaia ya piii (yaani Aiasiri au ishaa), 
huitwa jam' ai-Ta'khir,, 



KULIPA SWALA (SALAT AL-QADHAA) 


Salat al-Qadhaa ina maana gani? 

.ef Kutekeleza swaia kwa wakati huitwa 
"adaa", na kufekeieza swaia nje ya wakati huju- 
iikana kama "Kulipa Swaia Saiat ai-Qadhaa au 
kulipa swaia". 

Wale wanaopitwa na swala hawafakiwi 
kuswaii swaia za Sunnah mpaka waiipe swaia 
zilizowapita. 

Nini hukmu ya kupitwa na swala? 

Kama ambavyo ni faradhi kwefu 
kutekeiezwa swala ndani ya muda wake 
sahihi, vivyo hivyo tuna wajibu wa kulipa 
swala ziiizotupifa. Kadhaiika, ni dhambi 


kubwa kuakhirisha swaia mpaka baadaye au 
kutoitekeieza ndani ya wakati wake bila udhuru 
wa kisheria. 

Tunalipa vipi swala zetu? 

iwapo tumepifwa na swaia ya Aifajiri, 
tunaweza kuiiipa pamoja na sunnah zake 
mpaka jua iinapokuwa kwenye nusu ya upeo. 
Baada ya jua kupitia nusu ya upeo, ni rakaa 
za faradhi pekee ndizo zinazofakuwa kulipwa. 
Ama kwa swala nyingine, rakaa za faradhi 
pekee ndizo zinazoiipwa. Hatutakiwi kuswaii 
sunnah mpaka tunapokamiiisha kuiipa swala 
zetu. 























■lit 




■ ' 




.n'»- 


c^t^ijimza <isibada 


Nia ya kulipa swala inafanywaje? 


Kwa mfano unataka kunuia kulipa swala 
ya alfajiri, unasema "ninanuia kulipa swala 
ya alfajiri ambayo sikuweza kuiswali leo." 
Iwapo hatukumbuki siku ambayo swala husika 
ilitupita, tunanuia kwa kusema "ninanuia kulipa 
faradhi ya mwisho ya alfajiri ambayo sikuweza 
kuitekeleza kwa wakati." 


Ni wakati gani tunaoweza kulipa swala 
(Salat al-Qadhaa)? 


Tunaweza kulipa swala muda wowote wa 
siku husika. 





SHETANI ANATAKA KUTUZUIA NA SWALA 




Swala ni ibada kubwa. Ili kutuzuia 
tusifanye ibada hii, Shetani haachi 
kutuwekea mawazo na fikra zenye kutupa 
shaka. Muda wa swala unapowadia na 
tukataka kujiandaa, Shetani hufanya 
juhudi za kutuzuia tusiswali kwa kututia 
wasiwasi na kutunong'oneza kuwa; "Muda 
bado upo" au "Sasa hivi unafanya kazi, 
maliza kwanza kazi yako" au "unaweza 
kuswali hata baadaye. Umechoka 
sana, hukupata muda wa kulala... lala 
kidogo..." Hivyo, Shetani hutuwekea 
vigingi na kutusababishia kupitwa na 
swala. 


Shetani hutuharakisha kana kwamba 
tunachelewa. Hivyo, shetani hutufanya 
tusitekeleze kikamilifu nguzo za swala 
(arkan al-salat) na kushindwa kufanya 
rukuu na sajda vizuri. Kwa hakika, 
tunapoyafikiria, kwa kulinganisha na muda 
unaotumika katika swala, tunatambua 
kiasi gani cha muda tunachokipoteza 
katika kufanya mambo mengine. 



Wakati mwingine Shetani hujaribu 
kutuzuia tusiswali kwa kuwatumia watu 
wengine. Tunapokuwa pamoja na watu 
wengine, Shetani hutupatia mawazo 
kama vile: "Bado kuna muda. Maliza 
kwanza jambo hili. Piga soga kidogo 
unaweza kuswali baada ya marafiki 
kuondoka." Katika hali kama hizo, 
tukifanikiwa kuswalia na kusema "ni muda 
wa swala", tunakuwa tumemshinda 
Shetani. 


Ili kutuzuia tusiswali, shetani hutumia 
njia na mitego mbalimbali ambayo 
hatuwezi kuidhania. Miongoni mwa 
mitego hiyo ni hii ifuatayo: shetani huenda 
kwa masikini na fukara na kuwaambia 
waache kuswali kwa kuwashawishi: 


Kitu kingine ambacho shetani 
hukifanya sana ni kutufanya tuswali 
haraka haraka. "Una mambo mengi 
ya kufanya. Swali haraka haraka." Kwa 
kutukumbusha mambo tunayotakiwa 
^^j^^fanya huku tukiwa katika swala. 


"Swala haiwafai. Swala inawafaa 
wale wenye mali na neema mbalimbali 
walizopewa na Allah." Huenda kwa 
wagonjwa na kuwashawishi "Acha 
kuswali, kwa sababu Allah anasema 
'hakuna mzigo kwa wagonjwa'. Unaweza 
kuswali sana utakapopona". Kwa kutumia 
njia hiyo, shetani huwafanya wanaacha 
kuswali. Shetani hujaribu kutuzuia kuswali 
kwa kutengeneza nyudhuru kulingana na 
hali au kazi ya mtu. 


Njia bora ya kuepukana na wasiwasi 
wa shetani ni kujiweka katika hali ya 
wudhu muda wote na kutekeleza swala 
zetu punde muda unapoingia. 







- . 


■«.Itfr' 




w. 


* f 





























^ i ^yifume Ol^iskmu 


SAJDA YA KUSAHAU (SAJDAT AL-SAHW) 

• — 4 










. ^ ?i.-( 






Sajdat al-sahw ina maana gani? 


Sajdat al-sahw ina maana ya sijda ya 
kusahau au sijda ya jambo lililokosewa. 






2, Akiwa hana uhakika wa idadi ya rakaa 
alizoswali, ni sunnah kwake kuleta sijda ya 
kusahau, 


Wakati wa swala tukifanya kosa kwa 
bahati mbaya, kosa ambalo halibatilishi 
swala, tunatakiwa kufanya sijda ya kusahau 
mwishoni mwa swala yetu, Sijda hii hufanywa ili 
kurekebisha upungufu uliojitokeza katika swala, 
na ni sunnah. 


Sajdat al-sahw hutaklwa kufanyika wakati 
gani? 


1, Mtu akisahau moja ya sunnah kuu za 
swala, kwa mfano akisahau kukaa tashahhud 
ya kwanza au kusoma dua ya gunut, 
atatakiwa kuleta sijda ya kusahau. 


Tunapokuwa na shaka kama tumeswali 
rakaa fulani au la, tunatakiwa kuendelea 
na dhana kuwa hatukuiswali rakaa husika 
na kuleta sijda ya kusahau mwishoni mwa 
swala yetu. Hufanyika hivyo kwa sababu 
ya uwezekano kwamba tumeswali rakaa 
ya ziada. Kwa mfano, unapojiwa na shaka 
katika rakaa ya tatu katika swala ya rakaa 
nne kwamba uko katika rakaa ya tatu au 
ya nne, na kama bado unaswali, unatakiwa 
kuchukulia kwamba upo katika rakaa ya tatu 
na kumalizia rakaa moja zaidi kisha utaleta 
sijda ya kusahau. 








' - * 





















3. Iwapo kwa bahati mbaya 
yamefanyika makosa ambayo 
yangebatilisha swala kama yangefanywa 
kwa makusudi. Kwa mfano, kuzungumza 
maneno machache au kuongeza kwa 
bahafi mbaya rakaa moja na kugundua 
kosa husika kabla ya kukamilisha swala, 
basi mfu huyo atalefa sijda ya kusahau, 


4. Iwapo mfuatano wa matendo 
ambayo ni sehemu au ni ya wajibu katika 
swala ukibadilishwa; kusoma sura au dua 


nje ya eneo lake, ni sunnah kuleta sijda 
ya kusahau. Kwa mfano, iwapo afasoma 
Surah Al-Fafiha badala ya fashahhud 
au akasoma gunuf wakafi wa sijda au 
akasoma surah ya ziada baada ya kufoka 
kwenye rukuu badala ya kuisoma baada 
ya Surah Al-Fafiha, ifakuwa sunnah kwake 
kulefa sijda ya kusahau. 

Tukifanya zaidi ya kosa moja katika 
swaia, tutaieta sijda ngapi za kusahau? 

Sijda moja itatosheleza makosa yote 
yanayohifaji sijda ya kusahau. 

Sijda ya kusahau (sajdat ai-sahw) 
hufanywaje? 

Kafika kikao cha mwisho cha swala, 
husomwa du azofe na kabla ya kufoa salam 
anafakiwa kusujudu mara mbili. Baada ya 
sijda hizo, afafoa salam bila kusoma dua 
nyingine yoyofe. 

















. . 
































* » » -> 


« ■ 

' ■ • 


m m 


^yijume nJ/islamu 


■ ' 


■ ■jij- 








SAJDA YA KISOMO (SAJDAT AL-TILAWAH) 


Sajdat al-Tilawah ina maana gani? 


-gs" Kuna ayah fulani ndani ya 
Qur'an Tukufu zinamlazimu mtu kusujudu 
anapozisoma, kuzisikiliza au kuzisikia tu. Sijda 
tunayoifanya wakati wa kusoma, kusikiliza au 
kusikia ayah hizi huitwa Sajdat al-Tilawah, 


Kuna ayah ngapi ndani ya Qur’an 
zinazoiazimu sijda (Ayat ai-Sajdah)? 



Kuna Ayah kumi na nne za sajdah ndani 
ya Qur'an Tukufu, Ayah hizo hazijumuishi 
sijda inayopatikana katika Surah Swad (38: 
24), ambayo ni sijda ya shukrani, sio sijda ya 
kisomo. Tofauti na sijda nyingine, sijda hii sio 
sunnah iliyowekewa msisitizo na hufanywa tu 
nje ya swala. 


Nini hukmu ya Sajdat al-Tilawah? 

Kwa wale wanaosoma, kusikiliza au kusikia 
moja ya ayah hizi, ni sunnah muakkadah 
kuleta sijda ya kisomo. 


Sajdat al-Tilawah hufanywaje ndani ya 
swala? 


Tunaposoma moja ya ayah hizi wakati 
wa swala, tunasema "Allahu Akbar" na 
kwenda kwenye sijda. Tunasema "Subhana 
Rabbi al-A'la" mara tatu na kisha husimama 
kwa kusema "Allahu Akbar" na kuendelea na 
swala kwa kisomo au kwenda kwenye rukuu. 




Sajdat al-Tilawah inafanywaje nje ya 
swala? 


Tunaposoma moja ya ayah hizi nje ya 
swala, tunasujudu kama ifuatavyo; Sijda 
ya kisomo huchukuliwa kama swala hivyo 
tunatakiwa kuwa na tohara, lakini kisimamo 
(qiyam) sio lazima, tunaweza kuifanya tukiwa 
tumekaa. Kisha tunaelekea upande wa qibla 
na kusema "Allahu Akbar" kwa kuinua mikono 
yetu. Kisha tunasujudu na kusema mara tatu 
"Subhana rabbi al-A'la". Tunakaa kitako kwa 
kusema "Allahu Akbar". Hatimaye tunatoa 
salamu na kukamilisha sijda yetu. 



























c^t^ijiinza <isibada ■, 


NYAKATI ZISIZOFAA KUSWALI 
(AWOAT AL-KARAHAH) 


Swala zipi ambazo kuna nyakati za 
karaha kuziswaii? 


Je, katika siku kuna nyakati ambazo ni 
karaha kuswaii? 


Hakuna wakati wa karaha kwa 
swala ambazo sababu zake za 
kuswaliwa zimeshapitishwa. 

Swala hizo ni hizi zifuatazo: 


Kuna baadhi ya nyakati ambaza ni 
karaha kuswaii swaia za faradhi na swaia 
zinazoswaiiwa kwa sababu inayojitokeza 
baada ya swaia husika, kama viie swaia 
inayoswaiiwa kabla ya kuingia katika haii ya 
ihram na swala ya istikhara. Nyakati hizo ni: 


Swalo ziiizompito muumini, swoia 
ya kukamatwa mwezi au jua, swaia 
ya kuomba mvua, swala baada 
ya kuizunguka Ka'bah Tukufu, swaia 
baada ya wudhu, swaia ya kuuamkia 
msikiti, na swaia ya maiti. 


1. Baada ya kuswaii aifajiri mpaka jua 
linapochomoza. 


2. Kuanzia jua iinapochomoza mpaka 
jua iinapokuwa kwenye urefu wa 
mkuki juu anga. (Takriban dakika 40 - 45 
boada ya jua kuchonnoza). 



Hakuna wakati wa karaha au 
uharamu kuswali ndani ya Eneo Tukufu 
(Haram) ia Makka wakati wowote. 


3. Kuanzia muda ambao jua linakuwa 
kwenye nusu ya upeo mpaka 
linapoendelea. 


4. Baada ya kuswali Alasiri mpaka jua 
linapozama. 


5. Dakika 45 kabla ya juo kuzama kwa 
wale ambao hawakuswali Alasiri. 





























^yijume nJ/islamu 








^■'. , 


SWALA ZANGU 


Maneno ya bibi yake 
yakirindima masikioni mwake: 


yaiikuwa 


— Mwanangu, inakuwaje unachelewa 
kuswaii mpaka muda huu? 


Bibi yake aiikuwa kwenye umri wa miaka 
sabini. Lakini, kila adhana ilipotoka, alikuwa 
akifanya haraka kuchukua wudhu kwa kasi 
isiyotarajiwa kutokana na umri wake, na 
kuswali, Yeye mwenyewe alikuwa hana 
uwezo wa kujidhibiti, Kilichokuwa kikitokea 
ni kwamba, daima alichelewesha swala 
mpaka dakika ya mwisho, na hivyo kuiswali 
haraka haraka. Aliamka na kutazama saa 
yake. Zilikuwa zimebaki dakika kumi na tano 
tu kuingia swala ya Ishaa. 


sana 







Aliwaza tena: "Kwa mara nyingine 
nimechelewa kuswali", akatikisa kichwa 
chake kulia na kushoto kwa masikitiko. 
Alichukua wudhu haraka haraka, Bila hata 
kujikausha, alikimbilia chumbani kwake na 
kuswali swala ya maghribi haraka haraka. 
Hakuacha kumfikiria bibi yake wakafi 
akisoma dua na tasbihi. 


Angeniona katika hali hii angekasirika 


Alimpenda sana bibi yake. Alikuwa 
akimtazama kwa kumstaajabia mwanamke 
huyo aliyebarikiwa wakati akiswali, kana 
kwamba anatazama upinde wa mvua. 
Mwanamke huyo alikuwa mnyenyekevu 
sana katika swala kiasi kwamba adhana 
yake ilionekana. Alijihisi mpweke kila 
alipomkumbuka. Siku hiyo alichoka sana 
mpaka wakati wa jioni. Alisujudu na kuomba 
dua. Baada ya dua alitafakari sana kuhusu 
hali hiyo. Aliyafumba macho yake. 


walikuwa wakitazama pembeni wakiwa 
wameganda bila kutikisika; baadhi walikuwa 
wakikimbia, na baadhi walikuwa wamepiga 
magoti wakisubiri huku wakiwa wamevishikilia 
vichwa vyao kwa mikono yao. Moyo wake 
ulikuwa ukipiga kwa kasi, kana kwamba 
ulikaribia kuchomoka, na alikuwa na jasho 
baridi. Duniani alisikia kuhusu Kuulizwa na 
Kuhojiwa, Mizani na Daraja la Sirat, Misamiati 
hii ya Siku ya Hukumu ilikuwa maarufu kwake. 
Lakini, hakutegemea kuwa yangekuwa ya 
kuogopesha kiasi hiki, Maswali kuhusu amali 
yalikuwa yakiendelea. Hapo jina lake likaitwa. 
Alitazama kulia na kushoto, akashtuka: 


— "Nimechoka sana", aliwaza. Katika 
mawazo hayo alipitiwa na usingizi na kuona 
ndoto. 


Katika ndoto hiyo aliona Siku ya Hukumu. 
Kulikuwa na mkusanyiko wa watu wengi. 
Kulikuwa na watu kila mahali. Baadhi yao 


— "Umeliita jina langu?" Alisema kwa 
sauti yenye kutetemeka. 

Ghafla umati wa watu ulitengeneza 
njia na kumpisha. Watu wawili waliishika 
mikono yake. Ni dhahiri kuwa walikuwa 
kazini. Alitembea katikati ya umati ule, 
alikuwa ametatizika. Wote watatu walifika 
mbele. Malaika wakaiacha mikono yake. 
Alikiinamisha kichwa chake. Maisha yake 
yote yalikuwa yakipita mbele ya macho 
yake kama mkanda wa filamu. Ilikuwa Siku 
ya Hukumu. 




































‘ ■ 




u*- 






<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 


— "Ninamshukuru Mungu" 
na kuendelea: 


alijisemea 


"Nimekuwa miongoni mwa watu wema 
tangu nilipozaliwa, Baba yangu alikuwa 
akitoka kwa sheikh mmoja kwenda kwa 
mwingine kwa ajili ya kujifunza Uislamu na 
akatumia mali zake kwa ajili ya Uislamu, 

Mama yangu alikuwa akiwaalika 
wageni na muda wote chakula kiliandaliwa 
nyumbani kwetu kwa ajili yao, 

Ama kuhusu mimi, daima nimekuwa 
nikifuata nyayo zao, Nilijitahidi kuwahudumia 
na kuwasaidia watu. Nilizungumza nao 
kuhusu Allah na kutekeleza swala zangu. 
Nilitekeleza ibada ya funga. Nilitekeleza kila 
nililofaradhishiwa, na kujiweka mbali na kila 
kilichokatazwa". 

Wakati machozi yakitiririka kutoka 
machoni mwake, alikuwa akiwaza: 
"Ninampenda Mola wangu, nadhani 
angalau hilo nimelifanya." Lakini wakati 
huo huo alikuwa akiwaza: "Chochote 
nilichokifanya kinaweza kisitoshe mbele ya 
Mola wangu. Amali zangu haziwezi kutosha 
kunipatia Pepo." 


Rehma ya Allah ndiyo lililokuwa kimbilio 
lake la pekee. 

Hatua ya kuhojiwa ilikuwa ikiendelea. 
Alikuwa akitokwa na jasho na kutetemeka. 

Alikuwa akisubiri matokeo ya Hukumu, 
Hatimaye matokeo yalikaribia kutangazwa. 
Malaika wakiwa wameshika karatasi mikono 
mwao, waliugeukia umati. 

Jina lake ndilo lililoanza kuitwa. Miguu 
yake ilikuwa ikitetemeka mno. Alikaribia 
kudondoka. 

Aliyafumba macho yake akiwa mwenye 
shauku na kuyatega masikio yake ili kusikia 
matokeo. Sauti ilisikika kutoka kwenye umati, 
Alikuwa akisikia sawa sawa? Jina lake lilikuwa 
katika orodha ya wale waliopelekwa motoni! 
Alianguka na kushtuka mno. "Haiwezekani", 
alipiga kelele na kukimbia. 

"Inawezekanaje niwe miongoni mwa 
wale wanaoenda motoni? Maisha yangu 
yote nilikuwa pamoja na wale waliomtumlkia 
Allah. Nilifanya juhudi kubwa pamoja nao. 
Daima niliwaambia wenzangu kuhusu Mola 
wangu..." 














. 

-t + i- ihil l^-l ill i'Vi- «i- 















^yijume nJiislamu 




■**V 


* ' 


* » * 


Alilia sana. Malaika wawili waliishika 
mikono yake, walipasua njia katikati ya 
umati, Walitengeneza moto mkubwa wenye 
miale iliyofika mawinguni. Alihangaika lakini 
hakuweza kujiokoa. Hapakuwa na tumaini 
la msaada? Hakuna ambaye angekuja 
kumtetea? 


Mzee alitabasamu na kusema; "Mimi ni 
swala zako". 

"Kwa nini ulichelewa? Umeniokoa 
mwisho mwisho, Nilikaribia kuanguka". 

Mzee akatabasamu, akatikisa kichwa 
chake na kusema: 


Maneno yaliyochanganyika na hali ya 
kusihi na kuomba yalimtoka bila hiari: 

"Ibada zangu... funga... visomo vyangu 
vya Qur'an,.. swala zangu... je, 

haya yote hayataniokoa?" 

Alikuwa akililia msaada. Malaika wa 
Motoni waliendelea kumkokota, Alikuwa 
karibu sana na moto. Alitazama pembeni 
kama hangaiko lake la mwisho, Alikumbuka 
maneno ya Mjumbe wa Allah (s.a.w): 

"Kama ambavyo mto unaopita mbele 
ya nyumba ya mtu humtakasa mtu huyo 
anayeokoga katika mto huo mara tano kwa 
siku, kuswali mara tano kila siku hututakasa 
dhidi ya dhambi." Aliwaza: 

"Je, swala zangu hazitaniokoa?" 
Alilalama: 

"Swala zangu... swala zangu... swala 
zangu,..." 

Malaika hawakumuacha hata kidogo, 
waliendelea kutembelea mpaka walipofika 
kwenye shimo kubwa la Moto. Joto la ndimi 
za moto lilikuwa likiuchoma uso wake. 
Aligeuka kwa mara ya mwisho na kutazama 
nyuma, Sasa, macho yake yalikuwa makavu 
pia. Matumaini yake yalikuwa yameondoka. 
Aliinamisha kichwa chake na kuning'inia. 
Vidole vilivyokuwa vimeushikilia mikono 
yake viliachia. Malaika mmoja alimsukuma. 
Ghafla akajikuta akielea angani, Alikuwa 
akianguka kuelekea motoni. Ghafla, mtu 
akaushika mkono wake. Aliinua kichwa chake 
na kutazama juu. Mzee mmoja mwenye 
ndevu ndefunyeupe alimuokoa asiangukie 
chini. 

Mzee yule alimkokota na baada ya 
kutoka katikati ya ndimi za moto, alimtazama 
mzee yule usoni, 

"Wewe ni nani?" aliuliza. 


"Hukumbuki? Daima ulikuwa ukinitekeleza 
mwishoni." 

Hapo aliamka, akainua kichwa chake 
kutoka kwenye sijda, Alikuwa amelowa kwa 
jasho. Alisikiliza sauti iliyokuwa ikitoka nje, 
ilikuwa sauti ya adhana ya swala ya Ishaa. 

Alisimama kwa haraka, akaenda 
kuchukua wudhu kwa ajili ya swala ya Ishaa. 

(ABDULLAH DEMIR - Jarida la Sizinti) 

















c^t^ijiinza <isibada ^ 


MTUME WETU (S.A.W) 
ALIPENDA SANA KUSWALI 


Mtume wetu (s.a.w) aliita swala kuwa 
ni "nuru ya macho yangu", kwa sababu 
aliichukulia kama njia nzuri kabisa ya mtu 
kuonesha upendo na utii wake kwa Allah. 
Aliswali kwa wakati. Alipenda kuswali 
mara muda unapowadia, hakupenda 
kuchelewesho swala na alisema; “Radhi ya 
Allah ipo mwanzoni mwa muda wa swala, 
na mwishoni kuna msamaha Wake.” (Tirmidhi, 
Salat 13). 


“Mjumbe wa Allah alikuwa akizungumza 
nasi, na tukizungumza naye. Lakini, muda 
wa swala unapofika, alikuwa kana kwamba 
hatujui na kumuelekea Allah kwa mwili na 
moyo wake.” (Fadaii-i A'mai, 303) 








sipaswi kuwa mja mwenye kumshukuru Mola 
wake?” 


Kwa kauli hii, alikuwa akisisitiza kuwa 
Allah hufurahlshwa na wale wanatekeleza 
swala zao katlka muda wake wa mapema, 
na huwahurumla na kuwasamehe wale 
waslolchelewesha. 


Muda wa swala unapoingla, Mtume wetu 
(s.a.w) allkuwa aklacha klla kitu pembeni. 
Mama yetu Aisha (r.a) alisema yafuatayo 
kuhusu swala ya Mtume (s.a.w); 


Kamwe mjumbe wa Allah hakuacha 
kuswali hata katika nyakati ngumu sana za 
maradhi yake. Japokuwa ugonjwa wake 
ulikuwa ukiongezeka na mwili wake kuohoka, 
alienda msikitini kwa msaada wa maswahaba 
wawili na kushiriki swala ya Alasiri katika 
jama'ah. Muda mfupi kabla ya kifo chake, 
aliwakumbusha wafuasi wake mambo muhimu 
na kusema: “Msiache swala! Msiache swaia! 
Muogopeni Aiiah kwa kuheshimu haki za 
watumishi, wake na watoto wenu!” (Abu oawud, 
Adab, 123-124) 







Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema 


Mbali na swala za faradhi, alikuwa akiswali 
swala za sunnah kila alipopata fursa ya kufanya 
hivyo. Anapofurahi alikuwa akiswali kama 
ishara ya furaha yake. Kadhalika, anapokuwa 
na huzuni alikuwa akiswali III kuimarisha subira 
yake. 


"Na waamrishe watu wako kusali, na 
uendelee mwenyewe kwa hayo. Sisi 
hatukuombi wewe riziki, bali Sisi ndio 
tunakuruzuku. Na mwisho mwema ni kwa 
mchamngu." 



(Taha, 20: 132) 




Mtume wetu (s.a.w) anasema 


Wakati fulani aliswali mpaka miguu yake 
ikavimba. Bibi Aisha (r.a) alipomuuliza: "Ewe 
Mjumbe wa Allahl Kwa nini unaswali sana na 
kujichosha hali ya kuwa umeshasamehewa 
dhami zako zote?" akasema “Ewe Aisha! Je, 


"Unaposwali, swali kana kwamba ni swala 
yako ya mwisho! Usiseme mambo ambayo 
utayajutia keshol" 


(Ibn Majah, Zuhd, 15) 










0 





I ^ * 




























*‘*|ir* 

^yijume nJ/islamu 






Y *»« 


Mtume wetu (s.a.w) ambaye alitumia umri wake wote 
akieneza na kufikisha ujumbe wa Uislamu kwa namna 
bora na kuwafundisha wafuasi wake kupitia mafunzo 
wa kimaanawi, aiitaka swala ambayo ni kitovu cha 
amani, itekelezwe na kila mtu. Abdullah ibn Rawaha, 
ambaye alikuwa akifanya maandalizi ya kwenda katika 
vita vya Mu'tah, alikuja kumuaga Mtume (s.a.w) ambaye 
angemkumbuka sana, akasema: 

"Ewe Mjumbe wa Allahl Niusie jambo ambalo 
nitalihifadhi na sitalisahaul" Mtume (s.a.w)akamwambia; 

"Kesho utaenda katika nchi ambayo sijda chache 
sana hufanywa kwa ajili ya Allah. Huko, fanya sijda na swala 
a wingi." (Vyagidi, II, 758) 






MISIKITI NA VYUMBA VYA KUSWALIA 



Msikiti au chumba cha kuswalia ni nini? 

Masjid ambayo kwa Kiarabu ina maana 
ya "sehemu ya kusujudia" ni eneo tukufu 
linalojengwa kwa ajili ya kumuabudu Allah. 
Katika baadhi ya nchi za Kiislamu kama vile 
Uturuki, neno "masjid" kwa kawaida hutumika 
kukusudia maeneo madogo ya kufanyia ibada 
ambapo ni watu wachache tu wanaoweza 
kuenea; huku neno "jami'" au msikiti likitumika 
kwa maeneo makubwa zaidi. Katika baadhi ya 
nchi za Kiislamu maneno yote mawili hutumika 
bila kutofautisha. Masjid na Jamii pia huitwa 
ma'bad, yaani sehemu ya kuabudia. 

Katika Uislamu, hakuna sehemu maalumu 
inayolazimu kuswalia au kufanyia ibada. 
Tunaweza kutekeleza ibada zetu mahali popote. 
Kwa upande mwingine, misikiti na minara 
inafika mawinguni katika maeneo ya makazi 
huonesha kuwa maeneo hayo yanakaliwa na 


Waislamu. Kadhalika, kuswali jama'ah msikitini 
ina thawabu nyingi na ubora mkubwa kuliko 
kuswali peke yako. Misikiti ni mahali pekee 
ambapo watu huja pamoja na kukutana mara 
tano kwa siku na kila siku ya Ijumaa. 

Nyumba ipi ya kwanza iiiyojengwa kwa 
ajiii ya kumuabudu Aiiah? 

Imeelezwa ndani ya Qur'an Tukufu 
kuwa eneo la kwanza kujengwa kwa ajili ya 
kumuabudu Allah ni Ka'bah. Historia ya Uislamu 
inatuambia kuwa mtu wa kwanza kuijenga 
Ka'bah ni Nabii Adam (a.s). Nabii Ibrahim 
na Nabii Ismail (a.s) waliijenga upya Ka'bah 
kwenye misingi ile ile iliyowekwa na Nabii Adam 
(a.s). Msikiti wa pili ardhini ulijengwa na Nabii 
Sulayman (a.s) huko Al-Quds (Palestina) na 
hujulikana kama Masjid Al-Aqsa. 


























y 















Je Mtume wetu (s.a.w) aliwahi kujenga 
msikiti? 


Mtume wetu (s.a.w) alipokuwa Makkah 
alikuwa akiswali katika Ka'bah kama msikiti. 
Waabudu masanamu walipozidisha maudhi 
yao, alikuwa akiswalisha na kufundisha 
Uislamu katika eneo liitwalo "Dar al-Arqam" 
yaani Nyumba ya Argam. Wakati huo kuna 
maswahaba kama Abu Bakr (r.a), ambao 
walijitolea nyumba zao zitumike kama masjid. 









. - 




<:^(^ijuma <S^bada 


kuuza msikiti kama mali yake binafsi. Hiyo ni 
dhambi kubwa. Watu wanaofanya hivyo na 
kuwazuia wengine kumuabudu Allah msikitini 
ni miongoni mwa watu wakatili sana. Misikiti ni 
alama ya imani ya Mungu mmoja na yote ni 
matawi ya Ka'bah Tukufu. Kwa sababu hiyo, 
katika eneo lolote ambalo Waislamu huenda 
au nchi wanayoifungua, hujenga misikiti 
midogo na mikubwa kulingana na mahitaji na 
mazingira husika. 

Je, misikiti ni kwa ajili ya swala tu? 

Hapana. Msikiti, sio sehemu tu ya 
kutekeleza swala, Kihistoria, msikiti ulikuwa 
kituo kikubwa cha ustaarabu. Katika zama 
za Mtukufu Mtume (s.a.w), pembezoni 
mwa msikiti wa kwanza, kulikuwa na chuo 






Wakati Mtukufu Mtume (s.a.w) akihama 
kutoka Makka kwenda Madina, aliagiza msikiti 
ujengwe katika kitongoji kiitwacho "Quba". 
Muda mfupi baada ya agizo lake, msikiti 
mdogo ulijengwa katika eneo hilo. Alipowasili 
Madina, kitu cha kwanza alichokifanya ni 
kununua ardhi na kujenga msikiti uitwao 
"Masjid al-Nabawi", yaani Msikiti wa Mtume 
(s.a.w), Mtume wetu (s.a.w) yeye mwenyewe 
alishiriki katika ujenzi huo na kubeba matofali 
mabegani mwake. Masjid al-Nabawi iliyoko 
leo katika mji wa Madina al-Munawwara ni 
jengo lililopanuliwa kutokana na masjid hii. 

Kwa nini Msikiti ni muhimu? 

Uwepo wa msikiti sehemu fulani huashiria 
kuwa eneo hilo kuna Waislamu wanaishi. 
Msikiti ni sehemu maalumu inayotolewa kwa 
ajili ya Allah, Watu wanaoingia humo huhisi 
amani na wanaweza kumuabudu Allah katika 
eneo salama. Hupata maarifa na kujumuika 
na wenzao. Hakuna anayeweza kununua au 


kilichojulikana kama "suffa" ambacho kilikuja 
kuwa kitovu cha maarifa, Mwalimu wa kwanza 
wa "suffa" alikuwa Mtukufu Mtume (s.a.w). 
Msikiti wa Mtume (s.a.w), Masjid al-Nabawi, 
uligeuka kuwa kituo ambacho Waislamu 
walikuja pamoja, wakaswali na kusoma Qur'an 
Tukufu, wakasikiliza mawaidha Mtukufu Mtume 
(s.a.w), wakajadili mambo yao, wakatafuta 
ufumbuzi wa matatizo yao, wakawapokea 
wageni kutoka ng'ambo na kuratibu shughuli 
za Dola, Baadaye, pembezoni mwa misikiti 
mikubwa iliyojengwa na Waislamu, palijengwa 
taasisi zilizohudumia mahitaji ya jamii kama 
vile madrasa (vyuo), migahawa ya umma kwa 
ajili ya watu maskini, maktaba, hospitali na 
maliwato ya umma. Misikiti ikawa vitovu vya 
maarifa, utamaduni na ustaarabu ambapo 
watu walikutana na kupata elimu na maarifa. 




. . 

N 




■ 


’T ■■ 


. 


.9i». 
























^yijume nJ/islamu 




■'♦V 


Watu gani wanaofanya kazi msikitini? 


imam: Neno 'lnnann' lenye maana ya 'mkuu, klongozi 
na mkuu wa dola', llnatumlka kwa mtu anayeongoza 
swala na kuwaongoza watu katlka masuala ya kldinl, 
Maimamu wa misikiti sio tu wanaongoza swala, bali pia 
ni watu wanaoongoza jamii kwa maarifa na busara zao, 
na ni watu wanaohusika na kuifunda jamii kimaadili na 
kiroho. 


Muadhini: Muadhini ni mtu anayetoa Adhana 
pindi muda wa kuswali unapowadia na kufanya aina 
nyingine ya kazi yenye uhusiano na jambo hilo. Imamu 
anapokuwa hayupo, hukaa badala yake na kuongoza 
swala. Hushirikiana na imam katika kuifunda jamii kimaadili 
na kiroho. 


Mtoa mawaida: Hawa ni watu wanaotoa nasaha 
kwa watu kabla au baada ya kuswali katika Siku za Ijumaa, 
Eid, mwezi Mtukufu wa Ramadhan na siku nyingine za 
wiki. Kwa khutba zao wanazozitoa juu ya minbar, hutoa 
mawaidha, kuwaelimisha watu na kuwapa mwangaza 
Waislamu wanaokuja msikitini kuhusu mada mbalimbali 
za kidini, Wahubiri wana nafasi kubwa na muhimu katika 
kuielmisha jamii. 


. . 







Mihrab 



Minbar 



Oayyum: Kwa ujumla hawa hufanya kazi katika 
misikiti mikubwa. Ni wafanyakazi wanaohusika na usafi na 
uratibu wa misikiti. 


Ni maeneo yapi makubwa katika msikiti? 

Mihrab: Ni mahali ambapo imam husimama mbele 
ya waumini wakati wa kuongoza swala. 

Minbar : Ni jukwaa lililoinuliwa ambapo khutba 
hutolewa siku za Ijumaa na sikukuu za Eid. Tunapoieleka 
Ka'bah, Minbar huwa upande wa kulia wa Mihrab na ina 
ngazi kadhaa. Ili kutoa khutba, imam hukwea ngazi za 
Minbar, 

Kursii: Kiujumla neno hili lina maana ya kiti, Kama 
ilivyo kwa minbar, ni eneo lililoinuka ambapo imam au 
mtoa mawaidha hutoa mawaidha kuhusu Uislamu. 

Sehemu ya Muadhini: Ni mahali ambapo muadhini 
huswali na kutoa igama, Sio kila msikiti unasehemu 
maalumu ya muadhini, Kwa kawaida, misikiti mikubwa 
ndiyo pekee yenye eneo hilo. 

,.****. 




























<:^(^ifun^a <S^bada (3^^ 


MASWALI 



TUYAPIME MAARIFAYETU (1) 


Angalia vizuri na uchague jibu sahihi kati ya NDIYO AU HAPANA 


al-lftitah." 


1, Wito wa Waislannu kwenye swala huitwa "al-lqannah", 


2, Tunasoma dua ya Qunut katika rakaa ya tatu ya swala ya 
Adhuhuri, 


3. Ni sunnah kuweka nia ya kuswali. 

4, Ni wajibu kusoma takbira ya ufunguzi (Takbir al-lftitah). 


5, Ni wajibu kusoma dua ya "wajjahtu" baada ya takbira ya 
ufunguzi. 












'jfc'U'' 







Swala tano za kila siku zilifaradhishwa Usiku wa Mi'raj (Layiat ai-Mi'raj). 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Swala ya Alfajiri ina rakaa 8. Rakaa 4 za sunnah na rakaa 4 za faradhi. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Swala ya Adhuhuri ina rakaa 10. Rakaa 2 za sunnah, rakaa 4 za faradhi, 
na rakaa 4 za sunnah ya mwisho. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Swala ya 'lsha ina rakaa 10. Rakaa 2 za sunnah muakkad, rakaa 4 za 
faradhi, na rakaa 4 za sunnah ghayr muakkad. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Ni sunnah kuswali witr. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Ni faradhi kuswali swala za Eid. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Kutoharisha mwiii, mavazi na sehemu ya kuswaii dhidi ya najisi 
zinazoonekana hujuiikana kama "taharah min ai-hadath". 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Witr huswaiiwa baada ya swaia ya Maghribi. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Katika swaia za jama'ah muumini anatakiwa pia kuweka nia ya 
kumufuata imam. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Kusema 'Aiiahu Akbar" wakati wa kuanza swala hujulikana kama "Takbir 

□ NDIYO 

□ HAPANA 




□ NDIYO 

□ 

HAPANA 

□ NDIYO 

□ 

HAPANA 

□ NDIYO 

□ 

HAPANA 

□ NDIYO 

□ 

HAPANA 

□ NDIYO 

□ 

HAPANA 



. 



fc .«■ 


, 



















.♦K*. 


* * I * 


•■ « * * 


4 * 


^ jj * 

^yijume nJiislamu 


■ • - ' 


■ ■ 


6. Ni sunnah kusujudu katika swaia. 


kosa katika swala, 

8. Tunapobanwa na haja (choo) ni harannu kuswali, 

9. Ni karaka (makruh) kula au kunywa unapokuwa unaswali. 

10. Kugeuza kifua nje ya uelekeo wa gibla hubatilisha swala. 


■^V' 

• AI * 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

1 □ NDIYO 

□ HAPANA 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

□ NDIYO 

□ HAPANA 



TUYAPIME MAARIFAYETU (3) 


Angalia vizuri na uchague jibu sahihi kati ya NDIYO AU HAPANA 











Ni lazima iwepo khutba kabla ya Swala ya Ijumaa, 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Tuna Sikukuu mbili za kidini kwa mwaka, Moja ni Eid al-Fitr na 
nyingine ni Eid al-Adh-ha. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Takbira zinazosomwa baada ya kila swala ya faradhi wakati wa 
siku za Eid al-Adh-ha hujulikana kama Takbir al-Tashriq. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Tunapokuwa safarini, tunapunguza swala za rakaa tatu na 
kuswali rakaa mbili. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 

Jua linapochomoza, linapokuwa kwenye nusu ya upeo, na 
wakati linapozama, hakuna swali inayotakiw akuswaliwa. 

□ NDIYO 

□ HAPANA 


■« 



























. . 


‘ ‘aV ■ 
. . 


.'V- 


<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 





I. Kuswali hutufanya tunnkumbuke Allah 
kwa njia bora kabisa. 

II. Kuswali hutukumbusha Akhera na Siku ya 
Hukumu. 

III. Tutakuwa tumefanya mazoezi kwa 
kuswali. 

IV. Swala hututakasa dhidi ya dhambi. 

Kati ya hayo yaliyotajwa hapo juu, ni 
yepi ambayo ni miongoni mwa faida za 
swala kwetu? 

a) l-ll-lll 

b) l-ll-IV 

c) ll-lll-IV 

d) l-lll-IV 

2. Ni Usiku upi ambapo swala tano 
zilifaradhishwa? 

a) Usiku wa Mi'raj (Laylat al-Mi'raj) 

b) Usiku wenye Cheo (Laylat al-Qadr) 

c) Usiku aliozaliwa Mtume (s.a.w) 

d) Usiku wa Maombi (Laylat al-Ragha'ib) 

3. Ni sharfi lipi kati ya masharfi yaliyofajwa 
hapa chini ambalo sio lazima kwa 

mwenye kuswali? 

a) Kuwa na akili timamu 

b) Kuwa mchapakazi 

c) Kufikia umri wa baleghe 

d) Kuwa Muislamu 

4. Katika swala zilizotajwa hapa chini ni ipi 
ambayo ni sunnah? 

a) Swala ya Adhuhuri 

b) Swala ya Witr 

c) Swala ya Maghribi 

d) Swala ya Ijumaa 


Kafika swala zilizotajwa hapa chini ni ipi 
ambayo ni sunnah? 

a) Swala ya Jeneza (kumswalia maiti) 

b) Swala ya Adhuhuri 

c) Swala ya Tarawih 

d) Swala ya Ijumaa 

6. Katika swala zilizotajwa hapa chini ni ipi 
ambayo ni ya faradhi? 

a) Swala za Eid 

b) Swala ya Jeneza 

c) Swala ya Witr 

d) Swala ya Tahajjud 

7. Ni swala ipi kati ya swala hizi za faradhi 
huanza kuswaliwa? 

a) Swala ya Adhuhuri 

b) Swala ya Alfajiri 

c) Swala ya Maghribi 

d) Swala ya 'lsha 

8. Ni sharti zipi kati ya hizi ambazo sio lazima 
kutekelezwa kabla ya swala? 

a) Kusitiri maeneo ya utupu (Satr al-awrah) 

b) Muda (al-waqt) 

c) Nia (al-Niyyah) 

d) Kisimamo (al-Qiyam) 

9. Ni lipi kati ya haya ambalo sio sehemu 
ya ndani ya swala? 

a) Kisimamo (al-Qiyam) 

b) Muda (al-Waqt) 

c) Kusujudu (al-Sajdah) 

d) Kisomo (al-Qira'ah) 









^yijume nJiislamu 




■ * 


10. Ni lipi kati ya haya ambalo ni sehemu ya 
ndani ya swala? 

a) Taharah min Al-Hadath 

b) Taharah min Al-Najasah 

c) Satr al-Awrah 

d) Kusujudu (Sajdah) 

11. Ni neno gani ambalo hutumika kukusudia 
kuanza kwa swala? 

a) Adhan 

b) Igamah 

c) al-Salah 

d) Takblra 

12. Ni swala ipi kati ya hizi ambayo sio sunnah 
ya rakaa nne? 

a) Sunnah ya kwanza ya Adhuhuri 

b) Sunnah ya Alaslrl 

c) Sunnah ya Maghribl 

d) Sunnah ya 'lsha 



13. Ni ipi kati ya hizi ambayo sio sunnah ya 
rakaa mbili? 

a) Sunnah ya Adhuhurl 

b) Sunnah ya Alfajlrl 

c) Sunnah ya Maghribi 

d) Sunnah ya 'lsha 

14. Ni ipi kati ya hizi ambayo sio faradhi ya 
rakaa nne? 

a) Swala ya Adhuhuri 

b) Swala ya Alaslrl 

c) Swala ya Maghrlbl 

d) Swala ya 'lsha 

15. Ni lipi kati ya haya ambalo ni miongoni 
mwa matendo ya faradhi katika swala? 

a) Kusoma Wajjahtu 

b) Kusema Subhana rabbl al-A'la wakati 
wa sljda. 

c) Kusoma surah al-Fatiha 

d) Kusema samiallahu liman hamidah 
unapotoka kwenye rukuu, 



TUJIPIME (2) 



1. Ni dua ipi kati ya hizi ambayo haisomwi 
wakati wa tahiyyat ya mwisho? 

a) Tahiyyat 

b) Rabbena atina 

c) Allahumma Salli and Allahumma Bdrik 

d) Dua ya Qunut 


2. Ni lipi kati ya haya ambalo sio miongoni 
mwa matendo ya karaha (makruh) 
katika swala? 

a) Kuchezea nguo au mwili 

b) Kusoma tasbihi ya Rukuu na Sijda zaldl 
ya mara tatu 

c) Kuswall hali ya kuwa umebanwa na 
haja (choo) 

d) Kuswall uklwa umemuelekea 
mwanadamu 










3. Ni ipi kati ya swala hizi ambayo iazima 
iswaliwe kwa jama’ah? 

a) Swala ya Ijumaa 

b) Swala ya Adhuhurl 

c) Swala ya Alasiri 

d) Swala ya Maghrlbl 

4. Neno gani iinalotumika kwa swaia zenye 
kulipwa? 

a) Salat al-Dhuha 

b) Salat al-Qadhaa 

c) Swala ya mtu mgonjwa 

d) Swala ya kuutolea salam mslkiti 

5. Ni katika mwezi gani tunaswaii Tarawih? 

a) Rajab 

b) Shaban 

c) Ramadhan 

d) Muharram 

6. Ni swaia gani kati ya hizi ambayo haihitaji 
rukuu na sijda? 

a) Swala ya jeneza (kuswalla maltl) 

b) Tarawlh 

c) Swala ya Ijumaa 

d) Swala za Eld 






■^' 






<S^bada ^ 


7. Ni ipi Qibia ya Waislamu na iko wapi? 


a) Ka'bah - Makkah 

b) Ka'bah - Madina 

c) Masjld al-Aqsa - Palestlna 

d) Rawdha - Madlna 


Wakati gani tunafanya iqama? 


a) Kabla ya rakaa za swala ya faradhl 

b) Kabla ya swala za Eid 

c) Kabla ya Swala ya Jeneza 

d) Kabla ya swala za Wltr 


9. Ni lipi kati ya mambo hayo ambalo 
halibatilishi swala? 


a) Kuongea 

b) Kuplga mwayo 

c) Kula au kunywa 

d) Kusoma ayah kimakosa kiasi cha 
kubadlllsha maana yake 



10. Lipi kati ya haya ambalo ni sahihi kuhusu 
rakaa za swala ya Adhuhuri? 


a) Rakaa 10. Rakaa 6 za sunnah, rakaa 4 
za faradhi. 


b) Rakaa 12. Rakaa 8 za sunnah, 4 za 
faradhl, 

c) Rakaa 8, Rakaa 4 za sunnah, 4 za 
faradhl, 


d) Rakaa 4, Rakaa 8 za sunnah, 4 za 
faradhl 








.ItA. 
















^yijume nJ/islamu 


. 


■ ' 



TUJIPIME (3) 


1. Ina rakaa 2 za faradhi, Kabla ya rakaa 5. 
za faradhi, khutba inatakiwa kutolewa. 
Inaweza kuswaliwa katika jama'ah pekee. 

Ni faradhi kwa wanaume tu. 


Sifa hizo zilizotajwa hapo juu ni za swala 



Ni katika swala ipi ambapo dua ya Qunut 
husomwa? 

a) Swala ya Ijumaa 

b) Swala ya Tarawih 

c) Swala ya Alfajiri 

d) Swala ya Maiti 


ipi? 

a) Swala za Eid 

b) Swala ya Alfajiri 

c) Swala ya Maiti 

d) Swala ya Ijumaa 

2. Ni lipi kati ya mambo haya ambalo 
hubatilisha swala na wudhu? 

a) Kugeuza kifua kutoka uelekeo wa 
gibla 

b) Kula kitu wakati wa swala 

c) Kuzungumza wakati wa swala 

d) Kupoteza fahamu wakati wa swala 

3. Ni viungo gani vya mwili ambavyo 
wanaume wanatakiwa kuvifunika wakati 
wa swala? 


6. Nini hukmu ya swala ya Maiti? 

a) Ni ya ziada 

b) Ni faradhi kwa umma wote wa 
Kiislamu 

c) Ni faradhi kwa kila Muislamu 

d) Sunnah 

7. Kuna rakaa ngapi katika swala ya 
tarawih? 

a) 18 b) 10 c) 20 d) 13 

8. Katika maelezo yaliyotolewa hapa chini, 
ni maelezo gani ambayo sio sahihi 
kuhusu swala za Eid mbili? 

a) Unaweza kuziswali ukiwa peke yako. 

b) Zinaswaliwa mara mbili kwa mwaka. 

c) Ni swala isiyokuwa na rukuu na sijda 

d) Zina khutba. 


a) Baina ya miguu na mabega 

b) Baina ya kitovu na magoti 

c) Baina ya kitovu na miguu 

d) Baina ya mabega na magoti 

4. Ni viungo gani ambavyo wanawake 
wanatakiwa kuvifunika wakati wa swala? 

a) Mwili wote isipokuwa uso na mikono 

b) Mwili wote isipokuwa kichwa 

c) Baina ya mabega na miguu 

d) Baina ya mabega na magoti 


9. Ni neno gani linalotumika kumaanisha 
eneo ambalo khutba hutolewa wakati 
wa swala ya Ijumaa na Eid? 

a) Minbar b) Mihrab 

c) Sharafa d) Kursii 

10. Ni umbali gani wa safari unaotakiwa 
ili upunguze swala zenye rakaa nne na 
kuswali rakaa mbili? 

a) Kilometa 9 km b) Kilometa 83 

c) Kilometa 100 km d) Kilometa 900 












. . 


‘ ‘aV ■ 
. . 




<:^(^ijuma <S^bada c^am^ 




JAZASEHEMUZAWAZI(I) 



Jaza sehemu zilizoachwa wazi kwa kutumia maneno yafuatayo: 

(al-Qira’ah/Tahajjud /Sijda/lstiqbal al-Qibla/ Satr al-Awrah) 

1. Swala ya sunnah inayoswaliwa baada ya katikati ya usiku huitwa salat al-. 

2. Kufunika viungo vya mwili vinavyotakiwa kufunikwa katika swala huitwa. 

3. Kuelekea Ka'bah wakati wa swala huitwa . 

4. Kusoma angalau ayah tatu fupi kutoka ndani ya Qur'an katika swala wakati ukiwa umesi- 

mama huitwa. 

5. Baada ya kurukuu, kitendo cha kuweka chini paji la uso, pua, miguu na mikono huitwa 




JAZA SEHEMU ZA WAZI (2) 


Jazo sehemu zilizoachwa wazi kwa kutumia maneno yafuatayo: 

(Takbir al-Tashriq / kuiia / Sajdat ai-Tiiawah / dhambi / khutba/ Sajdat ai-Sahw / kuashiria /ai-Kifayah) 

1. Yatupasa kuingia msikitini tukiwa na wudhu na kutanguliza mguu wa. 


2 . 


Inatakiwa kusomwa kabla ya Swala ya Ijumaa. 


3, Takbira zinazosomwa baada ya swala za faradhi wakati wa sikukuu ya kuchinja (Eid al-Adh- 

ha) huitwa. 

4, Ni faradhi.kuswali swala ya jeneza. 

5, Mtu mgonjwa asiyeweza hata kukaa anaweza kuswali kwa kulala na kwa. 

6, Ni.kubwa kupitwa na swala bila udhuru. 

7, Sijda tunayoifanya baada ya kusoma ayat al-sajdah kutoka ndani ya Qur'an Tukufu hujulika- 


na kama. 


8, Sijda tunayoifanya baada ya kusoma ayat al-sajdah kutoka ndani ya Qur'an Tukufu hujulika- 
na kama. 
















V i ► V 

^lf *1ii •/ 


/+*# I? 

V; 

i«+J|lij^ 

v;VrWj 












NINAJIFUNZA KUHUSU MTUME WANGU 

^IRR cSh 

#> Miakaja hujuni 

% Mjumbe waMllah awalingania watu kwenye Uislamu 
% Kimhilio la Mwisho: Hijray Hu^unija Kuiacha Makka 
• Maisha katika Makao Mapjaja Mji wa Madina (Mwaka 622 Miladija) 
^ Hita vja Badir (Mwaka 624) 






















• ■ m * m •• .*l 

■ ' + ■ ♦ ♦ • • • . 
* *■ *• • * 


^ipijunze QI/islamu 


g • ■ . *• 


•ta * 





A 





» '' * 

^ A 


t* 





.‘d' 




MACHOZI YALI- 
YOGeUKA KUWA 
CHEMCHEM 



Wakiwa njiani kutoka Taif, Mtume (s.a.w) na Zaid 
walipumzika katika shamba moja ia mizabibu. Wamiliki wa 
shamba hilo waliwoonea huruma kutokana na haii yao na 
kumtuma mtumishi wao Addas awapeiekee zabibu. Addas aiimpa mkungu 
wa zabibu Mtukufu Mtume (s.a.w) na kumwambia "unaweza kula zabibu 
hizi". Addas alimtazama vizuri mgeni huyo. Alionekana kuwa mtu mgeni 
mahala hapo. Hakuonekana kama watu wa eneo hilo. Mjumbe wa Allah 
(s.a.w) alianza kula kwa kusema: "Kwa jina la Allah". Jambo hilo lilimvutia 
Addas ambaye alishangazwa na kusema; 

"Watu wa hapa hawayajui maneno haya wala hawayasemi. Wewe ni nani? 
Wewe ni mtu tofauti kabisa". Mtukufu Mtume (s.a.w) katika kumjibu akamuuliza: 

"Unatokea wapi? Ni ipi dini yako?" 

"Mimi ninatokea Nainawa nami ni Mkristo", alisema. 

"Hivyo unatokea katika ardhi ya mja mwema Yunus bin Matta", alisema. 
Mshangao wa Addas uliongezeka zaidi. Mgeni huyu 
hakuonekana kuwa mtu wa kawaida. Alimstaajabia 
sana. Mjumbe wa Allah akaendelea kusema: 

"Yunus ni kaka yangu. Alikuwa Nabii kama Mimi". 

Addas alihisi msisimko wa ajabu mno ndani ya moyo wake. 

Ni hisia ambayo hakuwa kuipata hapo kabla. Mwishowe, nuru 
kutoka moyoni mwa Mjumbe wa Allah kwenda usoni mwake 
, ilishuhudiwa tu na mtumwa aitwaye Addas miongoni 

I mwa watu wote wa Taif. Addas alipokuwa akitamka 

f shahadah, chemichemi ya imani ndani ya moyo wake 

I iligeuka kuwa machozi na kuanza kumiminika. Aliinama 

\ kwenye magoti ya Mtukufu Mtume (s.a.w) na kuibusu 

\ mikono yake. Alikuwa ameamini. 




) 





















c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 


1 - MIAKA YA HUZUNI 


a) Kifo cha Abu Talib na Khadija 

Waislamu walikuwa na furaha kwa sababu 
kipindi cha vikwazo kilikuwa kimekoma. Hata 
hivyo, furaha yao haikudumu muda mrefu. 
Miezi nane baada ya vikwazo kukomeshwa, 
walipafa misiba miwili mzito kwa pamoja. 
Ami wa Mtume wetu (s.a.w), mzee Abu Talib 
ambaye alimlinda Mfume (s.a.w) tangu 
utotoni, umri wake ulikuwa umesonga sana na 
hivyo akafariki dunia. Siku mbili baada ya kifo 
oha mzee Abu Talib, mke kipenzi wa Mtukufu 
Mtume (s.a.w), bibi Khadija naye alifariki dunia. 

Abu Talib hakuwa ameingia katika 
Uislamu. Hata hivyo, alimpenda mno Mtume 
(s.a.w) na alishikamana nae sana. Alistahmili 
kila aina ya tabu na kumlinda dhidi ya mateso 
ya makafiri. Kabla ya kifo ohake, aliwausia 
ndugu zake kumtii Mjumbe wa Allah, kusikiliza 
maagizo ya Mjumbe wa Allah na kumsaidia 
katika kazi yake. Ama kuhusu Khadija, alikuwa 
msiri wa Mtume wetu (s.a.w), alimsaidia na 
kumnusuru. Alimfariji katika nyakati ngumu 


kabisa na kusimama naye kwa mwili na nafsi 
yake. Alitumia mali zake zote kwa ajili ya 
Waislamu. 

Mjumbe wa Allah alihuzunishwa mno 
na vifo mfululizo vya watu wake muhimu na 
wasaidizi wake wakubwa. Maswahaba nao 
walishirikiana nae katika huzuni. Ndiyo maana 
mwaka huu ulijulikana kama "Mwaka wa 
Huzuni". Wakati wa uhai wa mzee Abu Talib, 
waabudu masanamu waliogopa kumfanyia 
maudhi Mtukufu Mtume (s.a.w). Lakini, baada 
ya kifo chake, walianza kutumia kila aina 
ya maudhi. Kwa mfano, siku moja Mjumbe 
wa Allah alikuwa akiswali kwenye eneo la 
Kaabah. Kutokana na uohochezi wa Abu 
Jahl, Ugba ambaye alikuwa mtu katili na 
fedhuli, alichukua utumbo na kinyesi cha 
ngamia aliyekuwa amechinjwa muda huo 
na kukimwaga mgagoni mwa Mtume (s.a.w) 
wakati akiwa kwenye sijda. Mjumbe wa Allah 
(s.a.w) hakuweza kuinua kiohwa chake kutoka 
kwenye sijda. 




Binti wa Mtume (s.a.w), bibi Fatma (r.a) alienda 
kumsaidia na kuyasafisha mavazi yake. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alipomaliza kuswali, waabudu 
masanamu walikuwa wakicheka kwa sauti kubwa 
na kuruka kwa furaha huku wakimzunguka. Mjumbe 
wa Allah (s.a.w) alinyanyua mikono yake kuelekea 
mbinguni na kusema mara tatu: "Mola wangu! 
Ninakuachia kundi hili la Magurayshi. Ninakuachia 



Abu Jahl, Uqba ibn Abu Muait, Shu;ba ibn Hajjaj, 
Utba na Shaiba watoto wa Rabia, Ubayy na 
Umayyah watoto wa Khalaf." Aliyataja majina yote 
ya waabudu masanamu waliokuwepo hapo. Miaka 
kadhaa baadaye wote hao waliuawa na wanajeshi 
wa Kiislamu katika Vita vya Badr. 

























^ipijunze QI/islamu 


b) Ziara ya Taif na watu wenye hasira 
wa Saqif (Mwaka 620) 

Ukatili wa waabudu masanamu wa Makka 
uiifikia kiwango kikubwa mno. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) alianza kutafuta msaada na ardhi 
nyingine ya kuishi. Aliandamana na mwanaye 
wa kuasiii Haritha bin Zaid na kwenda Taifa. 
Alikuwa akienda kuwaiingania watu wa Taif 
kwenye Uislamu. 

Huko Taif waliishi watu wa ukoo wa Bani 
Sakif. Katika kipindi cha siku kumi aiizokaa 
huko, Mjumbe wa Allah aliwaeleza kuhusu 
Uislamu. Alikutana na wakuu wa ukoo huo. 
Hata hivyo, sio tu kwamba walikataa kuukubali 
Uislamu, bali pia walimjibu vibaya Mtume 
(s.a.w) kwa kumwambia: "Hakuna mtu 



mwingine ambaye angeweza kuwa Mtume 
tofauti na wewe?" Badala ya kuiona ziara 
ya Kipenzi cha Allah kuwa ni heshima kwao, 
walimfukuza wakisema: "Ondoka katika ardhi 
yetu". Walimkejeli na kumtusi. Wakati Mtume 
(s.a.w) akiondoka Taif, waliwaohochea watoto 
na wajinga wa mji huo kupanga misitari miwili 
kandoni mwa barabara na kumtupia mawe. 
Miguu ya Mjumbe wa Allah alivuja damu kwa 
sababu ya mawe aliyorushiwa. Alitembea kwa 
shida kutokana na maumivu ya majeraha 
yake. Madhalimu hao ohakaramu walikuwa 
wakimfanya Mtume (s.a.w) kusimama kwa 
nguvu kila alipojaribu kukaa na kuendelea 
kurushia mawe kwenye miguu yake. Walikuwa 
wakimcheka, wakimdhihaki na kumkejeli. 





Zaid (r.a), kwa upande mmoja, alikuwa 
akitumia mwili wake kama ngao dhidi yam awe 
ambayo yalikuwa yakirushwa dhidi ya Mjumbe 
wa Allah, kwa upande mwingine alikuwa 
akiwaonya akisema: "Mnafanya kitu gani? Je, 
mnamuogopa Allah? Je, mnajua kwamba 
mtu mnayemrushia mawe ni Mtume wa 
Allah?" Lakini maonyo yote hayo hayakuwazuia 
masafihi wale kuacha ukatili wao. 


Hatimaye wakiwa njiani kurudi Makka 
walipumzika kwenye bustani ya mizabibu ya 
Utba na Shaiba, watoto wa Rabia na kuweza 
kujiokoa. Hapo Mtume (s.a.w) alinyanyua 
mikono yake mbinguni na kuomba dua: 


“Ewe Allah! Ninaukabidhl Kwako udhaifu 
wa nguvu zangu, uchache wa ujanja wangu 
na unyonge wangu mbeie ya macho ya 
watu. Ewe Mrehemevu zaidi ya warehemevu 
wote! Iwapo hautonikasirikia, sitajaii mateso 
na shida nilizozipafa. Ewe Moia wangu! 




Wape uongofu jamaa zangu, haklka wao 
hawajui. Mola wangu nltaendelea kukuomba 
msamaha mpaka utakapokuwa radhi nami!” 

Licho yo moteso na moudhi 
yaliyomkumba, Mjumbe wa Allah hakuwalaani 
watu wa Sagif. Hata Malaika Jibril (s.a) alikuja 
na kumwambia: 

"Ewe Mjumbe wa Allah! Hakika Allah 
amesikia waliyokwambia watu hawa, ameona 
waliyokufanyia, na amekutumia Malika huyu 
wa Milima. Unaweza kumuamuru afanye 
chochote unachotaka kwa watu hawa". Hata 
hivyo, Mtume wetu (s.a.w) akasema: 

"Hapana, sitaki waangamizwe. Bali 
ninamuomba Mola wangu alete kizazi 
kipya kutoka migongoni mwao ambacho 
hakitamshirikisha Allah na chochote na 
kitamuabudu Yeye tu". 


'JiV’ 




■-*v' 


.W. 



















•a% 




-'V 








c^i^'ifuma kuhusu cM'tume 


2- MJUMBE WA ALLAH AWALINGANIA WATU KWENYE UISLAMU 


Baada ya kutoka Taif na kurudi Makka, 
Mjumbe wa Aliah aiienda kufikisha ujumbe 
wa Uislamu kwa watu allokufana nao. Wakafi 
wa msimu wa hijja, alikuwa akienda kwenye 
masoko yaliyowekwa pembezoni mwa mji 
wa Makka, akikufana na wafu wa makabila 
mengine ya Kiarabu waliokusanyika kafika 
masoko hayo, akiwasomea ayah za Qur'an 
Tukufu na kuwalingania kuhusu Uislamu, 

Viongozi wa Magurayshi walikuwa na khofu 
ya Uislamu kusambaa kwa makabila mengine 
nje ya Makka. Walitafufa njia ya kuzikabili juhudi 
za Mjumbe wa Allah na kuyazuia makabila 
mengine wasiyakubali maneno yake. 

Walid ibn Mughira alikuwa mfu mwerevu 
na mwenye kuheshimika. Pia alikuwa mfu 
mwenye kipawa cha fasihi, Baada ya kuisikiliza 
Qur'an iliyosomwa na Mjumbe wa Allah, 
alisema: 

"Ninajua aina zofe za ushairi. Nilichokisikia 
kufoka kwa Muhammad sio mashairi, Hivyo 
huwezi kusema ni mshairi, Wala sio nafhari pia. 
Uzuri na usanifu unaopafikana kafika maneno 
yale haupafikani kafika maneno mengine. 
Hawezi kusemwa kuwa ni mchawi au mpiga 
ramli, Kwa maana maneno yake hayahusiani 
na uchawi au uaguzi hata kidogo. Huwezi 
kusema ni kichaa au mwendawazimu 
hafa kidogo. Ukimuifa hivyo, hakuna 
afakayekuamini. Kwa maana 
maneno yale mazuri hayawezi 


kufoka hafa kwa mwenye akili timamu, achilia 
mbali mwendawazimu. Huwezi kusema ni 
mnajibu, kwa sababu hafanyi chochote 
kinachohusiana na unajimu." 

"Sasa tumuifeje?" waliuliza, 

"Sijui mtamuifaje. Lakini, hakunasifayoyofe 
inayomfaa kafi ya hizo mnazomnasibisha 
nazo kama vile ushairi, upigaji ramli, umajnuni, 
unajimu. Hakuna yeyofe afakayeweza 
kuyaamini maneno yenu", alisema. Hata 
hivyo, siku illiyofuata, Walid alisema: 

"Ifafaa zaidi kumuifa mchawi, kwa maana 
maneno yake yanawafenganisha ndugu na 
kusababisha mabishano kafi ya jamaa. Hivyo, 
maneno yake ni uchawi. Muifeni mchawi", 

Hivyo waliamua kumuita 'mchawi'. Pindi 
Mjumbe wa Allah (s.a.w) akizungumza na 
wafu wa kundi fulani, walikuwa wakija baada 
yake na kusema: "Msimsikilize. Msidanganywe 
na maneno yake, Hakika yeye ni mchawi. 
Anawafenganisha ndugu", 

Hafa hivyo, juhudi zao hazikuweza kuzuia 
ueneaji wa nuru ya Uislamu. Qur'an Tukufu 
iliwapa jibu lao: 

“Wanataka kuizima Nuru ya Mwenyezi 
Mungu kwa vinywa vyao, na Mwenyezi 
Mungu anakataa ila aitimize Nuru 
yake ijapo kuwa makafiri 
watachukia.” (Tawbo 
9 : 32 ) 


4 ^ 1 .* 


4 *- 




.IW. 


.'fW. 



























a) Mikutano ya Aqaba na kiapo cha 
utii (Mwaka 621 na 622) 

Licha ya vikwazo vyote, Mtume (s.a.w) 
aliendelea kuutangaza ujumbe wa Uislamu 
kwa wale waliokuja kuyazuru masanamu kwe- 
nye Kaabah wakati wa msimu wa hijja. Siku 
moja, alikutana na watu sita katika eneo liitwalo 
"Agaba" kaskazini mwa Makka na baina ya mji 
wa Makka na Mina. Mjumbe wa Allah (s.a.w) 
alizungumza nao, akawasomea Ayah za 
Qur'an Tukufu, akawahabarisha kuhusu imani 
ya Kiislamu na kuwaita kwenye Uislamu. Watu 
wa Madina mara kwa mara walikuwa wakisikia 
kutoka kwa wazee wao kwamba Mtume ataku- 
ja muda si mrefu. Pindi Mtume (s.a.w) alipow- 
alingania kwenye dini mpya, walitazamana na 
kusema "Huyu ndiye Mtume ambaye wazee 
wetu walikuwa wakimzungumzia na ambaye 
Wayahudi wanamsubiri. Tumuamini kabla 
Wayahudi hawajafanya hivyo na tuwatangulie" 




na hivyo wakaingia katika Uislamu kwa kutamka 
shahada. 

b) Kiapo cha utii cha kwanza na cha 
pili cha Aqaba (mwaka 621 na 
622) 

Watu wale sita walirejea mjini Madina 
baada ya kukamilika kwa msimu wa hijja. 
Waliwaeleza ndugu na jamaa zao juu ya 
walichokiona na kukisikia. Walianza kusambaza 
ujumbe wa Uislamu mjini Madina. Mwaka 
mmoja baadaye, wakati wa msimu wa hijja, 
watu kumi kutoka kabila la Khazraj, wawili 
kutoka kabila la Aws, ikiwa ni jumla ya Waislamu 
kumi walitoka Madina kwenda Makka. Watano 
kati yao walikuwa wale waliokuwa katika 
mkutano wa Agaba mwaka mmoja uliopita. 
Katika mkutano huu wa pili, Waislamu kumi na 
mbili kutoka Madina walitoa kiapo cha utii kwa 
Mjumbe wa Allah (s.a.w). Waliushika mkono wa 
Mtume (s.a.w) na kuahidi: 


..-J'lf».. .Vr, 





.W. 













4 

* 4 

* 4 * 

m w m 

1- p 

V * 

^ ' 

4 

■/Kutomshirikisha Allah na chochote, 
/Kutoiba waia kuzini, 

/Kutowaua mabinti zao, 

/Kutomsingizia yeyote, 

/ Kutomuasi Allah na Mtume Wake, 

Baada ya mkutano na kiapo hiki cha utii, 
Waislamu wa Madina walirejea mjini kwao ili 
kufanya juhudi za kueneza ujumbe wa Uislamu 
huko. Mjumbe wa Allah alimtuma Mus'ab ibn 
Umair kuandamana nao kama mwalimu ili 
awafundishe Uislamu na Qur'an Tukufu. 

Mus'ab alikuwa akienda kwenye 
nyumba za wale walioingia kwenye Uislamu 
kutoka makabila ya Aws na Khazraj. Alikuwa 
akiwafundisha Qur'an Tukufu na itikadi ya 
Uislamu. Mus'ab alikuwa mwalimu mwenye 
tabia njema, mwenye subira, mwema na 
mwenye hekma sana. Ndani ya kipindi kifupi, 
kila mtu alimpenda. Kila amtu aliye mjua 




n* , . *r*. . Ti* . 


. - ' ' ■ -, kuhusu cWtume 

alikuwa akimshawishi kuukubali ujumbe wa 
Uislamu. Kutokana na juhudi za Mus'ab na 
watu wengine waliokula kiapo cha utii kwa 
Mtume (s.a.w) katika eneo la Agaba, idadi 
ya Waislamu mjini Madina ilikuwa ikiongezeka 
kwa kasi. 

Hata hivyo, Sa'd bin Muadh na Usaid bin 
Hudair, ambao walikuwa watu mashuhuri wa 
kabila la Aws, walikuwa bado hawajaukubali 
Uislamu. Siku moja wakati Mus'ab akilingania 
Uislamu kwa watu waliokuwa wamemzunguka, 
Usaid alikuja. Alitaka kumzuia Mus'ab 
asiwalinganie, Alinung'unika akisema: 

"Unataka kufanya nini? Unataka kuwafanya 
watu hawa waiache njia ya wahenga wao?" 

































^ipijunze QI/islamu 



Mus'ab aliamiliana naye vizuri sana kisha 
akamsomea Ayah kutoka ndani ya Qur'an 
Tukufu, Usaid aliathiriwa mno na Qur'an Tukufu, 
Baada ya muda, alihisi hisia isiyomithilika 
ndani ya kina cha moyo wake, Alisema; "Haya 
ni maneno mazuri mno", akasilimu, Baada ya 
hapo alisema: 


"Nitakwenda na kumtuma Sa'd ibin 
Muadh ibn Jabal. Akiona kuwa ni vyema na 
kuingia katika Uislamu, hakuna atakayebaki 
katika mji wetu bila kuingia katika Uislamu. 

Sa'd hakufurahishwa hata kidogo kuona 
Uislamu ukisambaa mjini Madina. Aliposikia 
kuwa Usaid ameingia katika Uislamu, alielekea 
kwa Mus'ab akiwa na hasira. Aliwafokea watu 
aliowakuta huko akisema: "Enyi watu wa Awsl 
Kama pasingekuwa na uhusiano wa damu 
kati yenu na mimi, nisingevumilia kitendo 
chenu cha kupandikiza mfarakano ndani 
ya kabila letu". Mus'ab aliamiliana naye kwa 
wema na kwa ulaini pia. Alimpatia ujumbe wa 
Uislamu unaogusa akili na moyo. Akamsomea 
Qur'an Tukufu. Hatimaye, Sa'd ibn Muadh 
naye akapata heshima ya kuwa Muislamu, 



Muda mfupi baadaye, kutokana na 
ushawishi wa viongozi hawa wawili, takribani 
hakuna mtu katika makabila ya Aws na 
Khazraj ambaye hakuingia katika Uislamu. 
Mus'ab ibn Umair alimtumia Mtume (s.a.w) 
ujumbe kuhusu habari hizi zenye kufurahisha 
kutoka mjini Madina. Mtukufu Mtume (s.a.w) 
na vyaislamu ambao walikuwa chini ya 
ukandamizaji walifurahishwa mno na taarifa 
hizi. Mwaka ambao matukio haya yenye 
kufurahisha yalitokea ukaitwa kuwa ni “Mwaka 
wa Furaha”. 


Mwaka uliofuata, Waislamu 75, wawili 


miongoni mwao wakiwa ni wanawake, 
walifunga safari kwenda mjini Makka. 
Walikutana kwa siri na Mtukufu Mtume (s.a.w) 
kwenye Mlima wa Agaba. Walimpa mwaliko 
wa kwenda Madina. Ami wa Mjumbe wa 
Allah, Abbas, ambaye wakati huo alikuwa 
hajasilimu, alianza kuongea, kwa sababu 
yeye ndiye aliyekuwa amechukua jukumu 
la kumlinda mpwa wake baada ya kifo cha 
mzee Abu Talib, 


"Enyi watu wa Aws na Khazrajl Hakika 
mnatambua kuwa mpwa wangu Muhammad 
ana daraja kubwa miongoni mwetu, 
Tumekuwa tukimlinda dhidi ya maadui zake 
mpaka sasa, na tutaendelea kufanya hivyo. 
Sasa mnamuita kwenda Madina mkimtaka 
aishi huko. Naye pia anataka kufanya hivyo. 
Lakini, muiteni mkiwa na uwezo wa kumlinda 
dhidi ya maadui zake. Kama hamtakuwa na 
uwezo wa kumlinda kwa hali yoyote, acheni 
mpango huo kwa sasa", alisema. Baada ya 
kumsikiliza Abbas, wajumbe kutoka Madina 
wakasema; 


"Ewe Mjumbe wa Allah! Tafadhali 
zungumza nasi. Kwa ajili ya Allah, tuko tayari 
kutekeleza ahadi yoyote utakayoihitaji kutoka 
kwetu na kula kiapo cha utii kwako". 


Baada ya kusoma baadhi ya Ayah za 
Qur'an, Mtume (s.a.w) akasema: "Ninataka 
mfanye ahadi juu ya: 

'K Kutozembea katika wajibu wa kidini 
katika nyakati za raha na tabu. 


'K Kutosita kutekeleza haki. 


'K Kunihami kama mnavyozihami fa- 
milia na watoto wenu nitakapohamia 
kwenye ardhi yenu. 


Je, watu wa Madina wanaweza kuwa walipata ugumu katika kutekeleza 

ahadi zao? Kwa nini? 


























Wajumbe kutoka Madina wakajibu: "Ewe 
Mjumbe wa Aliahi Tumekuja hapa kula kiapo 
cha utii kwako. Tutafanya utakavyoamuru. 
Tutakuhami zaidi ya tunavyozihami familia zetu 
na watoto zetu. Tutatekeleza ahadi yetu". Kisha 
wakauiiza: 


"Basi nyoosha mkono wako", walisema. 
Wote waliushika mkono wake, wakala kiapo 
cha utii na kuahidi kuyatoa maisha yao kwa i 
ya Uislamu kama italazimika kufanya hivyo. 


"Ewe Mjumbe wa Allahl Tutakuwa na lipi 
iwapo tutakufa kwa ajili yako katika njia uliyotu- 
onesha?" 


c) Miujiza ya isra (Safari ya Usiku) na 
Mi’raj (kwenda mbunguni) (Mwaka 
621 ) 


Mtume (s.a.w) akajibu: 
"Mtalipwa Pepo huko Akhera". 


Baada ya Mkutano wa Pili wa Agaba, 
katika usiku wa 27 wa mwezi wa Rajab, miujiza 
ya Mtume (s.a.w) ya Isra na Mi'raj ilitokea. 
Isra ina maana ya safari ya usiku, na Mi'raj 


T 


















^ipijunze QI/islamu 



ina maana ya kupaa mbinguni au kifaa cha 
kupaa, Muujiza huu umeilwa isra na Mi'raj kwa 
kuwa uiitokea usiku na Mjumbe wa Ailah (s.a.w) 
alipaa kwenda mbinguni. Hiii limeeiezwa ndani 
ya Qur'an Tukufu kama ifuatavyo; “SUBHANA, 
Ametakasika aliye mchukua mja wake 
usiku mmoja kutoka Msikiti Mtukufu mpaka 
Msikiti wa Mbali, ambao tumevibariki vilivyo 
uzunguka, ili tumuonyeshe baadhi ya Ishara 
zetu. Hakika Yeye ni Mwenye kusikia na 
Mwenye kuona.” (isra 17: i) 


Matukio haya ya kimiujiza yalitokea kama 
ifuatavyo, Usiku mmoja, wakati Mjumbe wa 
Alllah (s.a.w) akiwa katika eneo la Ka'bah 
liitwalo "Hatim" alipanda kipandwa kiitwacho 
"Burak" kilioholetwa na Jabril (a.s), akaenda 
mpaka Masjid Al-Aqsa Palestina na kuswali 
huko. Na kutoka hapo, akapanda kipandwa 
kiitwacho "Mi'raj" na kupaa mpaka mbinguni, 
Baada ya kuona matukio mbalimbali huko 
mbinguni, alifika 'Sidratul- Muntaha' eneo 
ambalo hakuna kiumbe anayeweka kuvuka, 
Eneo la baada ya Sidratul - Muntaha 
halielezeki, Hivyo, Jibril (a.s) aliyesuhubiana 
na Mtume (s.a.w) hakuvuka hapo, akasema; 
"Hapa ndio mwisho wangu. Nikisogea mbele 
nitaungua kabisa". 



Katika safari ya Mi'raj, Allah Mtukufu 
alimuonesha Mjumbe Wake ishara nyingi. Allah 
Mtukufu alikuwa akimfunulia wahyi Mjumbe 
Wake akiwa duniani kupitia kwa Malaika Jibril, 
Lakini, huko alimfunulia moja kwa moja bila 
kutumia malaika. 


Katika usiku wa Isra na Mi'raj, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alipewa vitu vitatu; 

'K Swala tano zilifaradhishwa. 


'K Alifunuliwa Ayah mbili za mwisho za 
surah al-Baqara (Amana al-Rasulu). 


'K Habari njema kuwa watu katika Um- 
mah wake ambao hamshirikishi Al- 
lah na chochote wataingia Peponi 
baada ya kupata hisabu stahiki kwa 
makosa yao. 


d) Ukaidi wa Wapagani mbeie ya 
Miujiza 


Asubuhi Mtume (s.a.w) aliwaambia 
watu wa Makka kuhusu safari ya Mi'raj na 
aliyoyaona huko. Waumini waliamini kila kitu 
walichoelezwa na Mjumbe wa Allah (s.a.w). 
Walimwambia; "Iwe yenye baraka". Kwa 
upande mwingine, wapagani walikanusha 
kama walivyofanya siku zote, Walieleza kuwa 
isingewezekana kwa mtu kwenda Jerusalem 
(Palestina) na kurudi ndani ya usiku mmoja. 


Miongoni mwa wapagani, kuna wale 
waliowahi kusafiri kwenda Jerusalem na kuiona 
Masjid al-Aqsa, Baadhi yao walitaka kuyajaribu 
maneno ya Mjumbe wa Allah (s.a.w) hivyo 
walimuuliza maswali mbalimbali kama vile; 


"Masjid al-Aqsa ina milango mingapo?" 
"Eneo hili au lile likoje?" 

"Kuna nini katika eneo hili au lile?" 


Baadaye, Mtume (s.a.w) alizungumza 
kuhusu suala hilo; 


"Watu wa Makka waliniuliza maswali kuhusu 
maeneo niliyopita na hususan kuhusu Masjid 
al-Aqsa ambayo sikuichunguza katika safari ya 
Isra. Hata hivyo, waliponiuliza ili kunijaribu, Allah 
Mtukufu alinionesha Mayt al-Maqdis, Niliyajibu 
maswali yao kwa kuitazama". 


Wapagani ambao walijibiwa kwa usahihi 
maswali yao yote bado waliendelea kukaidi 
na kukana. Walielekea moja kwa moja kwa 
Abu Bakr (r.a); 






. 






.W. 


■mV 









"Muhammad anatwambia kuwa usiku wa 
jana alikwenda Jerusalem, akapaa kwenda 
mbinguni na kurudi. Hili nalo utaliamini?" 
walisema. Abu Bakr (r.a) akajibu bila kusita; 

"Yote anayosema ni kweli. Kwa maana, 
hakuna sababu au uwezekano wa yeye 
kusema uongo. Ninaamini kile anachokieleza", 
alisema. Wapagani wakamuuliza tena: 

"Kwa hivyo sasa unasadiki na kuamini 
kuwa ndani ya usiku mmoja alikwenda Masjid 
al-Aqsa na kurudi?" 

Abu Bakr (r.a) akajibu: 


-W7 


kuhusu cM'tume wan^ 

"Naam, kuna ubaya gani juu ya 
hilo? Ninaapa kwa Allah, ananiambia 
kuwa anapokea ufunuo kutoka kwa Allah 
wakati wowote asubuhi au usiku, na bado 
ninamsadiki." 







Baadaye Abu Bakr (r.a) alikwenda kwa 
Mtume (s.a.w) ambaye wakati huo alikuwa 
kwenye Ka'bah. Alisikiliza moja kwa moja 
yaliyotokea usiku wa Isra na Mi'raj kutoka 
kwenye kinywa chake kitukufu, akasema; 


"Swadakta, ewe Mjumbe wa Allah! 


Kwa kufurahishwa na usadikishaji wake, 
Mjumbe wa Allah (s.a.w) alimwambia Abu Bakr 
(r.a) kwa fabasamu lililoiangaza dunia; 


"Ewe Abu Bakr, wewe 
(Msadikishaji)!" (ibn Hisham, ii) 


ni Siddig 












.w. 

























• ^yifume Ol^islamu 



3-KIMBILIO LA MWISHO: HIJRA, HUZUNI YA 

KUIACHA MAKKA 


Hali ilikuwa ngumu kwa Waislamu 
kuendelea kuishi Makka kutokana na 
wapagani kuongeza mateso na maudhi dhidi 
yao. Kwa sababu hiyo, wakati wa Kiapo cha 
Pili cha Agaba, iliamuliwa kuwa Mtume (s.a.w) 
na Waislamu wahamie Madina. Mjumbe wa 
Allah (s.a.w) aliwaruhusu Waislamu kuhamia 
Madina akisema: "Nimeoneshwa sehemu 
tutakayohamia. Nimeona ardhi yenye chumvi, 
iliyopandwa mitende na iko kati ya milima 
miwili..." (Bukhari, Kafalah, 4). 

Katika mwezi wa Muharram (Julai 622), 
Waislamu walianza kuhama kwa siri kuelekea 
Madina katika makundi tofauti tofauti. Baadhi 
yao walihama mmoja mmoja na wengine 
walikuwa pamoja na familia zao. Mtu wa 
kwanza kuhamia Madina ni Abu Salama ibn 
Abdussamad na wa mwisho alikuwa ami wa 


Mtukufu Mtume (s.a.w), bwana Abbas. 

Ndani ya kipindi cha kuanzia mwanzo wa 
Hijra mpaka ufunguzi wa Makka, Waislamu 
waliohamia Madina kwa ruhusa ya Mjumbe 
wa Allah wakiyaacha makazi yao, mali zao, 
familia zao, ndugu zao na kila kitu walichokuwa 
nacho kwa ajili ya dini yao walijulikana kama 
Muhajirina. Ama Waislamu wa Madina 
waliowakaribisha Muhajirina mjini Madina, 
wakashirikiana nao mali zao na kuonesha 
uungwana usiomithilika, walijulikana kama 
Ansar. 

Umar (r.a) hakuhama kwa siri. 
Hakumuogopa mtu yeyote. Alipokuwa 
akijiandaa kwa safari, aliufunga upanga 
kiunoni mwake na akauweka upinde wake 
begani mwake. Aliishika mishale na mkuki 
wake, akaelekea kwenye Ka'bah. Wakati 






























c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^' 


huo, viongozi wo wopagoni waiikuwa jirani na 
Ka'bah. Baada ya kuizunguka Ka'bah, Umar 
(r.a) aiiwaendea na kusema kwa sauti nzito 
kana kwamba anaonesha hatua ya kwanza 
ya ushindi wa baadaye: 


kuwashambulia kiurahisi kutokea huko, Kwa 
kuwa waliamiiiana nao vibaya, Wapagani 
waiianza kuhofu kwamba Waislamu 
wanaweza kutaka kufanya kisasi baada ya 
kujikusanya na kuwa na nguvu. 


"Sasa ninakwenda Madinal Anayetaka 
kumliza mama yake, kumuacha mkewe akiwa 
mjane na watoto zake wakiwa mayatima, basi 
akutane nami nyuma ya bonde hilii" Lakini 
hakuna yeyote aliyethubutu kumfuata. (Ibn 
Asir, Usd al-Ghaba, IV, 152-153) 

Ndani ya muda mfupi, takribani Waislamu 
wote wa Makka walihamia Madina. Abu Bakr 
na Ali pekee ndio walioagizwa na Mjumbe 
wa Allah kubaki Makka. Hakuna Muislamu 
aliyekuwa amebaki Makka isipokuwa baadhi 
ya watumwa na wale waliokuwa wamezuiliwa 
na familia zao kwa sababu ya kuingia katika 
Uislamu, 

a) Mpango Hatari wa Wapagani 

Baada ya Kiapo cha Utii cha Agaba, 
Uislamu ulianza kusambaa mjini Madina. 
Wapagani walijawa na wasiwasi mkubwa. 
Sasa wakaanza kufikiria na kuwaza kipi cha 
kufanya iwapo Muhammad ataenda Madina 
na kuwa na udhibiti kwa Waislamu. Hilo liliwatia 
wasiwasi kwa sababu ya njia yao ya kibiashara 
kwenda Damascus inayopitia karibu na 
mji wa Madina. Waislamu wangeweza 










■ 




m: 



Wapagani walitaka kuwa na kauli moja 
ya nini cha kufanya ili kupata suluhisho sahihi 
la hali yao. Walikusanyika katika Dar al-Nadwa 
kwa ajili ya kujadiliana. Katika kikao hicho, 
takribani wakuu wote wa Makka walikuwepo, 
kama vile Abu Jahl, Abu Sufian, Abu al-Bahtari, 
Utba ibn Rabia, Kila mmoja alitoa wazo lake la 
kuufuta Uislamu, Abu al-Bahtari alishauri: 

"Tumfunge kamba Muhammad na 
tumuweke kizuizini katika eneo ambalo 
limefungwa kila sehemu mpaka afariki dunia." 

Hisham ibn Amr akasema: 

"Tumpandishe juu ya ngamia, tumfukuze 
Makka na kumfanya aende mbali." 

Ama Abu Jahl, yeye alisema: 

"Tuchague mtu mmoja kutoka kila ukoo 
wa Magurayshi na wote wamshambulie 
Muhammad kwa pamoja na kumuua kwa 
pigo moja. Haitawezekana kujua ameuawa 
kwa pigo la nani. Kwa namna hii, ukoo wa 
Hashim, familia ya Muhammad, hawawezi 
kupambana na kabila lote la Magurayshi kwa 
lengo la kulipiza kisasi. Hawatakuwa na njia 









^ipijunze QI/islamu 


nyingine zaidi ya kukubaii fidia. Na hivyo suala 
hili litakuwa limemalizwa", Wazo la Abu Jahl 
lilikubaliwa na wote. 

Maongezi na mipango hiyo ya Wapagani 
waliyoifanya katika Dar al-Nadwa imeelezwa 
kwa ufupi katika Ayah ya 30 ya surah al-Anfal; 

“Na walipo kupangia mpango waliokufuru 
wakufunge, au wakuuwe, au wakufoe. 
Wakapanga mipango yao, na Mwenyezi 
Mungu akapanga yake. Na Mwenyezi 
Mungu ndiye mbora wa mipango.” 

b) Wauaji waingia Kazini 


Maloika Jibril (a.s) alimhabarisha Mtume 
(s.a.w) kuhusu mpango wa kuogofya wa 
wapagani. Alimwambia: "Usiku huu usilale 
kwenye kitanda chako kama ufanyavyo 
siku zote, ondoka nyumbani kwako". Hivyo, 
Mtume (s.a.w) naye alipewa idhini ya kuhama, 
Alimuita Ali (r.a) na kumwambia; "Ninakwenda 
Madina. Utalala kwenye kitanda changu usiku 
wa leo na ujifunike shuka yangu ili wapagani 
wadhani kuwa mimi ndiye niliyelala, 
Usiwafanye wakagundua chochote. Asubuhi, 
chukua vitu hivi nilivyokabidhiwa kama amana 
na usikabidhi kwa watu wake, Baada ya hapo, 
njoo haraka Madina". 



asubuhi, walipobaini kuwa Ali (r.a) ndiye 
aliyekuwa amelala kitandani, walitahayari 
wasijue la kufanya. Walisikitika sana kiasi 
kwamba bila kupoteza muda wowote, 
walianza kumsaka. Walitafuta kila mahala 
katika mji wa Makka lakini hawakumuona. 

Baada ya kuondoka nyumbani, Mjumbe 
wa Allah (s.a.w) alifanya tawaf kwenye 
Ka'bah. Aliitazama Makka kwa mara ya 
mwisho huku maohozi yakimlengalenga 
na kusema: “Ewe Makka, hakika wewe ni 
sehemu bora ninayoipenda zaidi duniani. 
Laua nisingelazimishwa kuondoka, 
nisingekuacha”. 

Siku iliyofuata, chini ya jua kali, alienda 
nyumbani kwa Abu Bakr (r.a). Alimtaarifu kuwa 
watafanya hijra pamaja kwa amri ya Allah, Abu 
Bakr (r.a), huku machozi yakimlengalenga kwa 
furaha, alimuonesha ngamia wawili aliokuwa 
amewaandaa kwa ajili ya hijja na kusema: 

"Ewe Mjumbe wa Allah, ngamia mmoja 
ni wako! Chagua yeyate umtakaye". Mtume 
(s.a.w) alichagua mmoja wao kwa kulipa pesa 
na kisha wakaondoka, 

c) Siku fatu Pangoni 


Giza lilipoingia, wauaji waliizingira 
nyumba. Walipanga kumfanyia shambulizi 
la ghafla pindi atakapoondoka nyumbani 
wakati wa asubuhi. Ali (r.a) alilala kwenye 
kitanda cha Mjumbe wa Allah (s.a.w). Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alichukua udongo kwa mkono 
wake na kuwamwagia wapagani waliokuwa 
wameizunguka nyumba yake. Vumbi hiyo 
iliwafanya wote walale haraka. Mjumbe wa 
Allah (s.a.w) alisoma Ayah tisa za mwanzo wa 
surah Yasin, 

Baada ya kusoma ayah ya tisa; 

“Tumeweka kizuizi mbeie yao, na kizuizi 
nyuma yao, na tumewafunika macho yao; 
kwa hivyo hawaoni”, alipita katikati yaa na 
kuondoka, Wapagani walidhani kuwa Mtume 
(s.a.w) bado amelala kitandani kwake. Ilipofika 


Wakati wa usiku, walipita kwenye dirisha la 
upande wa nyuma ya nyumba. Kwa kutumia 
njia za nyikani zinazoelekea upande wa kusini 
mwa Makka, walielekea kwenye mlima Thawr 
ambao ulikuwa kwenye umbali wa saa moja 
na nusu kwa kutembea kwa miguu. Walifika 
kwenye pango lililopo kwenye mlima huo. 
Kwa siku tatu ambazo wapagani walikuwa 
wakiwatafuta, walikuwa wamejificha ndani ya 
pango hilo. 

Wakati wa usiku, mtoto wa Abu bakr 
aitwaye Abdullah alikuwa akija kwenye 
pango na kuwaeleza yaliyokuwa yakiendelea 
mjini Makka na kurejea Makka kabla ya 
mapambazuko. Mtumishi wake, Amr ibn 
Fuhaira, naye pia alikuwa akileta kondoo 
wakati wa jioni na kuwapa maziwa. 



P " ♦ 








.‘ 9 ^. 






u 








Hatimaye, watu waliokuwa wakimtafuta 
Mtume (s.a.w) na Abu Bakr waiifika kwenye 
lango la pango la mlima Thawr. Hatua na 
sauti zao zilikuwa zikisikika. 

Kama wapagani hao wangeinama 
kidogo na kutazama ndani, wangeweza 
kuwaona kwa urahisi. Walikuwa wakitembea 
pembezoni mwa pango hilo na kusema: 

"Kama wangekuwa wameingia katika 
pango hili, mayai ya njiwa huyu yangekuwa 
yamepasuka na utando wa buibui kwenye 
lango la pango ungekuwa umeharibiwa", 


Wengine wakasema: 

"Tutazame ndani ya pango." 

Hapo Ummayy ibn Khalaf akasema: 

"Je, hamtumii akili? Mtafanya nini huko? 
Mtapita katika mlango wa pango hili ambao 
buibui ameweka utando wake? Ninaapa kwa 
Allah, ninadhani buibui huyu alikuwepo hapa 
kabla hata Muhammad hajazaliwa", 

Ama Abu Jahl, yeye alisema: 

"Ninaapa kwa Allah, nahisi kuwa yuko 
karibu nasil Lakini ametuzubaisha kwa uchawi 
na kuyafanya macho yetu yasione". 


Kwa mfano, wewe kama Muislamu ungekuwepo huko, ungefanya nini? 


fc - * H * * * * 

,*r t • * • 4 • * • 

,p • » . i • 

' ’■*!!!*■■ 


. ■ ■ * 
* i 


kuhusu ^Zsk^tume 






















NYOKA MW6NY6 KUNG'ATA 


Wakati wakiwa pangani, Mjumbe wa 
Allah (s.a.w) aliweka kichwa chake kitukufu 
juu ya magoti ya Abu Bakr na kuchukuliwa 
na usingizi. Abu Bakr (r.a) aliona shimo dogo 
pembezoni mwake. Aliliziba shimo hilo 
kwa kiigizo chake taratibu bila kumuamsha 
Mtume (s.a.w) ili kamo kuna mdudu asitoke 
kuja kumdhuru. 

Baada ya muda, nyoka aliyekuwa ndani 
ya shimo hilo aliugonga mguu wa Abu Bakr 
(r.a) na kutema sumu yake. Alipata maumivu 
makubwa lakini hakutikisika ili kutomuamsha 
Mjumbe wa Allah. Hata hivyo, alishindwa 
kuyazuia machozi yake yasidondoke 
kutokana na maumivu hayo. Tone moja 
la machozi lilidondoka usoni kwa Mtume 


(s.a.w). Hapo Mjumbe wa Allah akaamka no 
kumuuliza: 

"Kuna tatizo gani ewe Abu Bakr? Nini 
kimetokea?" 

Abu Bakr (r.a) akajibu: "Hakuna kitu". 
Lakini Mtume (s.a.w) aliposisitiza kutaka kujua 
kilichotokea, akamwambia kuwa nyoka 
amemgonga mguuni mwake. 


hilo, Mjumbe wa Allah na Abu Bakr walipanda 
juu ya ngamia mmoja huku muongozaji 
Abdulla na mtumishi wa Abu Bakr, Amr ibn 
Furaira wakitumia ngamia wa pili. Walifuata 
njia ya pwani, wakasafiri kuelekea Madina bila 
kupumzika. 

Walitumia siku nane kwa safari ya umbali 
wa siku 13 na kufika katika kijiji cha Quba siku 
ya Jumatatu tarehe 12 Rabiulawwal au 23 
Septemba mwoka 622 Miladiya. 

Watu wa Madina walikuwa wameshapata 
taarifa kuhusu safari ya Mjumbe wa Allah. 
Hivyo, kila asubuhi walikuwa wakienda nje 
ya mji na kusubiri kwa shauku ujio wa Mtume 
(s.a.w) ili wamkaribishe. 


Wakati huohuo, Abu Bakr (r.a) alikuwa 
mwenye wasiwasi. Alimwambia 
^jurabe wa Allah (s.a.w): 

"Nikiuawa, raimi ni mtu 
mmoja tu. Nitaondoka 
kwenye uso wa ardhi. 

^Lakini chochote 

kikikutokea, umma wote 
utaangamia". 

Mtume (s.a.w) akamjibu 
swahibu wake: 

"Usiogope ewe Abu Bakr! 
Hakika Allah yuko pamoja nasi". 


Baada 
tukio 


V 

















1^7 « 


■MS&U-. 


■> 

•*'- ■if' 


^ '-vir^- ■' 


41 

] «t ♦ 

# * 

K « 

♦ 

. c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 





d) Kuwasili Madina na Swala ya 
kwanza ya Ijumaa 

Wakazi wa Madina walienda kumlaki 
Mjumbe wa Allah (s.a.w) katika kijiji cha Quba, 
ambacho kipo umbali wa saa moja kutoka 
mjini Madina. Mjumbe wa Allah (s.a.w) alikaa 
huko kwa Bani Amr ibn Awf kwa muda wa siku 
14. Alijenga Masjid Quba na kuswali huko. 

Ali (r.a) ambaye aliondoka Makka siku 3 
baada ya Mjumbe wa Allah aliwakuta Quba. 


Mwenye kuweza kujilinda na Moto wa 
Jahannam, hata kwa kutoa sadaka ya 
kipande cha tende, basi afanye hivyo; na 
asiyeweza kufanya hivyo, basi ajilinde kwa 
kutamka maneno mazuri kwa masikini, kwa 
maana amali moja njema hulipwa thawabu 
mara kumi mpaka mara mia saba". 

Baada ya kumaliza hotuba ya kwanza, 
Mjumbe wa Allah alitoa hotuba ya pili kwa 
kusema; 



Siku 14 baadaye ikiwa ni siku ya Ijumaa, 
Mtume (s.a.w) alichukua kipando chake na 
kuelekea Madina akiandamana na watu 
waliokuja kumlaki. Wakati wa adhuhuri, 
walikuwa katika bonde la Ranuna. Huko, 
Mjumbe wa Allah (s.a.w) alitoa hotuba mbili za 
Ijumaa na kuongoza Swala ya Ijumaa. 


Katika hotuba ya kwanza, alisimama na 
kumhimidi Allah Mtukufu, kisha akasema: 

"Enyi watul Tubuni kwa Allah kabla mauti 
hayajawadiriki, tangulizeni amali njema wakati 
bado mna fursa. Imarisheni mafungamano 
yenu na Allah kwa kumdhukuru, kutoa 
sadaka kwa siri na dhahiri. Tambueni kuwa 
katika siku hii ya mwezi huu, Allah Mtukufu 
amekufaradhishieni Swala ya Ijumaa mpaka 
Siku ya Hukumu. Wakati wa uhai wangu au 
baada yangu, yeyote atakayeiacha swala 
hii kwa sababu ya kuipuuza au kuikana, Allah 
asiyatimize matakwa yake ya dunia na Akhera 
na asimpe manufaa ya chochote. 






"Himidi zote zinamstahiki Allah, 
ninamhimidi na kumtaka msaada. Tunajilinda 
Kwake dhidi ya shari za nafsi zetu na ubaya wa 
matendo yetu. Yule ambaye ameongozwa 
na Allah hakuna awezaye kumpoteza na yule 
ambaye Allah amemuaoha apotee hakuna 
awezaye kumuongoa. 

Na ninashuhudia kuwa hakuna apasaye 
kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Wa 
pekee, hana mshirika. Hakika maneno 
bora ni Kitabu cha Allah. Amefaulu yule 
ambaye Allah ameuangaza moyo wake 
kwa nuru yake akamtoa kwenye giza la ukafiri 
kumpeleka kwenye nuru ya Uislamu, kwa 
maana ameyachagua maneno ya Allah juu 
ya maneno ya wanadamu. Hakika, maneno 
Yake ndio maneno bora na fasaha kuliko 
maneno yote. Kipendeni kile kinaohopendwa 
na Allah; mpendeni Allah kwa moyo wenu 
wote. 

"Msiwe wenye kuyachoka maneno ya 
Ailah, kulidhukuru Jina Lake na msizifanye 
nyoyo zenu kuwa na ugumu. Hakika, Ailah 
huchagua katika kila alichokiumba.” 


j 





















' 

• ^ipijunze QI/islamu 


e) Mwezi umetuchomozea 

Baada ya Swala ya Ijumaa, Mjumbe wa 
Allah (s.a.w) allelekea Madina. Mji wa Madina 
ulllpokea slku muhimu kablsa katlka historla 
yake. Wakazl wake waliojawa furaha wallkuwa 
wamejipanga kwenye pande zote za baraba- 


ra Itokayo Quba. Wanawake wallku wakilmba, 
watoto wallkuwa waklsema kwa sautl; "Mjumbe 
wa Allah amewaslli; Mjumbe wa Allah amefi- 
ka..." mablntl wadogo walifurahlka huku wakip- 
Inga matara. Wakazl wa Madlna hawakuwahi 
kuwa na furaha kama wallyokuwa nayo slku ya 
ujlo wa Mtukufu Mtume (s.a.w). 


Kama ungekuwepo, ungeonesha vipi furaha yako kwa kukutana na Mtume 

fs.a.wt? 


Klla mtu alitaka kuwa mwenyejl wa 
Mtukufu Mtume (s.a.w) na kumkaribisha 
nyumbanl kwake. Walikuwa wakljaribu 
kumsimamlsha ngamla wake kwa kusema; 
"Ewe Mjumbe wa Allah! Tafadhali njoo ukae 
nasl..." Ili kutomkosea yeyote, Mjumbe wa 
Allah allmuacha huru ngamla wake. Alikuwa 
akisema; 

— Iwacheni wazi njia ya ngamia. Ataenda 
sehemu alipoamrishwa kwenda. 

Hatimaye ngamia alipiga magoti mahala 
ulipo Msikiti wa Mtume kwa sasa, lakini Mtukufu 
Mtume (s.a.w) hakushuka. Ngamia aliinuka, 
akaenda mbele hatua kadhaa kisha akarudi 


kwanza na hapo hakuinuka tena. Mjumbe wa 
Allah (s.a.w) aliteremka na kuwauliza watu; 

— "Nyumba ya nani iliyo karibu zaidi 
miongoni mwa ndugu zetu?" Khalid ibn Zaid 
alimkaribisha akisema; 

— Ewe Mjumbewa Allah, hapa nyumbani 
kwangu, mlango uko wazi. Karibu sana! 

Hivyo, Mtukufu Mtume (s.a.w) akafikia kwa 
Khalid (r.a). Aliendelea kuwa mgeni wake kwa 
muda wa miezi saba mpaka ulipokamilika 
ujenzi wa Msikti wa Mtume, vyumba vyake na 
vyumba vya wake zake. 






































.'W. 




Af* 




rv^^c.^. '■ 


4- MAISHA KATIKA MAKAO MAPYA YA MJI WA MADINA 

(MWAKA 622 MILADIYA) 


Madina ni mji unaopatikana kaskazini 
mwa Makka na umezungukwa na miiima 
katika pande zake tatu. Upande wa kusini 
unapakana na mabonde, Haii ya hewa ya 
Madina ni nzuri; ardhi yake inafaa kwa kiiimo 
na kuna mashamba mengi ya mitende. 
Mtukufu Mtume (s.a.w) aiipohamia katika 
mji huo, paiikuwa na makabiia mawiii ya 
Kiarabu, yaani Aws na Khazraj. Pia paiikuwa na 
makabiia mawiii ya Kiyahudi, yaani Qaynuqa, 
Banu Nadhir na Banu Quraydha. 

Kuiikuwa na uadui kati ya makabiia ya Aws 
na Khazraj ambao uiikuwa ukiendeiea kwa 
miaka mingi. Mtukufu Mtume (s.a.w) aiipofika 
Madina, aiitangaza udugu kati ya wahajirina 
wa Makka na ndugu zao Ansar wa Madina. 
Watu wa Aws na Khazraj wakapata fursa ya 
udugu na upendo wa Kiisiamu. Uhasama 
na uadui uiiokuwa kati yao ukabadiiika kuwa 
upendo na udugu. 

Mjumbe wa Aiiah (s.a.w) aiiagiza majina 
ya Waisiamu mjini Madina yahesabiwe na 
kuandikwa, Hivyo, sensa ikafanyika. idadi 
jumia ya wahajiri kutoka Makka na Ansar wa 
Madina iiikuwa 1500. 


a) Ujenzi wa Msikti wa Mtume (s.a.w) 

Wakati wa hijra hapakuwa na msikiti 
wowote mjini Madina, Mjumbe wa Aiiah 
(s.a.w) aiikuwa akiongoza swaia mahaia 
popote anapokuwa pindi muda wa swaia 
unapowadia. Msikiti wa kwanza uiijengwa 
katika kijiji oha Quba katika siku za mwanzo za 
hijra. 

Msikti ungejengwa katika eneo ia wazi 
ambaio ngamia wa Mtume (s.a.w) aiipiga 
magoti wakati wa hijra mbeie ya nyumba ya 
Zayd. Eneo hiio iiiikuwa iikimiiikiwa na yatima 
wawiii wa Bani Najjar, Japokuwa waiitaka 
kuiitoa bure kama sadaka, Mtume (s.a.w) 
hakukubaii. Abu Bakr (r.a) aiiiinunua kwa sarafu 
40 za dhahabu na ujenzi ukaanza. 

Wakati wa ujenzi wa msikiti huo, Mjumbe 
wa Aiiah (s.a.w) aiishirikiana moja kwa moja 
na wajenzi wengine, Wanawake na watoto 
nao pia waiishiriki katika ujenzi kwa kufanya 
kazi wakati wa usiku. Msingi uiitengenezwa 
kwa mawe; kuta ziiikuwa za matofaii ya 
udongo; na nguzo ziiikuwa za miti ya mitende, 
Sakafu iiikuwa ya mchanga na juu kuiikuwa 
na matawi ya mitende, Msikiti huu uiikuwa 
na jumia ya miiango mitatu: miango mkuu 
uiikuwa ng'ambo ya mihrab, wa piii uiikuwa 
ukieiekeana na nyumba ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w), na wa mwisho uiikuwa ukiitwa "Miango 


kuhusu cM'tume 























^ipijunze QI/islamu 




MACHOZI 


Mtu aliyeifurahia zaidi swala na kuijua 
maana hasa ya swala ni Mtume wetu 
(s.a.w), Alipenda mno kuwa karibu na Allah 
kwa kuswali. Anapomaliza kuswali, alikuwa 
akiisubiri kwa hamu swala nyingine. Pia 
alipenda kuswali pamoja na maswahaba 
zake. Kwa sababu ya kusimama muda 
mrefu kwenye swala wakati wa usiku, miguu 
yake ilikuwa ikivimba. Hata hivyo, wakati wa 
swala, alikuwa akishindwa kufuata muda 
kwa sababu ya furaha ya kiroho anayoipata 
wakati akitafakari kwa kina maana ya 
Ayah anazosoma. Wakati fulani, machozi 
yake, yakiambatana na hisia nyingi za 
moyo wake, yalikuwa yakilowesha mahala 
anaposujudu. 

Siku moja, Bilal al-Habashi (r.a) alikuja 
msikitini na kumkuta Mtukufu Mtume (s.a.w) 
akiwa katika hali hiyo, akamuuliza: 


— "Ewe Mjumbe wa Allahl Hakika 
umeshafutiwa dhambi zako zilizopita na 
zijazo, na hutendi dhambi yoyote, kwa nini 
unaswali na kulia sana?" Mtukufu Mtume 
(s.a.w) akajibu: 

— "Ewe Bilal, je sipaswi kumshukuru 
Mola wangu?" (tazama: Bukhari, tafsir,48) 


b) Maswahaba walioishi msikitini ili 
kutafuta eiimu: As-hab al-Suffah 

Kwenye sehemu moja ya msikiti, 
walijenga aina ya kivuli (suffa) ambayo kuta 
zake zilikuwa wazi na upande wa juu ulifunikwa 
kwa matawi ya mitende. Waislamu ambao 
hawakuwa na makazi na familia walikuwa 
wakiishi huko. Ndiyo maana wakaitwa "as-hab 
al-Suffa", yaani watu wanaoishi kivulini, Watu 
hao walikuwa masikini sana. Wanapopata kazi 
huifanya na muda mwingine hukaa msikitini 
wakijifunza Qur'an Tukufu na dini, na kutumia 
muda wao katika kumuabudu Allah Mtukufu. 

Eneo hili ni kitovu cha kwanza cha 
mafunzo, kwa maneno mengine ni shule ya 
kwanza katika historia ya Uislamu. Msikiti ulikuwa 
darasa la shule hii, bweni lake ilikuwa suffah na 
wanafunzi wake walikuwa maswahaba hao 


masikini, Mwalimu wao alikuwa Mjumbe wa 
Allah (s.a.w.), 

Pindi linapotokea hitajio la kutuma walimu 
wa kufundisha Uislamu kwenye jamii zilizosilimu 
nje ya mji wa Madina, walikuwa wakitumwa 
kutoka kundi hili la maswahaba wa Suffah. 
Mahitaji ya As-hab al-Suffah ambao idadi 
yao ilikuwa kati ya 70 na 400 yalitolewa na 
maswahaba wenye mali. Kila jioni, Mjumbe 
wa Allah (s.a.w) alikuwa akiwaalika baadhi 
ya maswahaba hawa kwenye chakula cha 
usiku nyumbani kwake, na wengine walikuwa 
wakialikwa na maswahaba wengine. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alikuwa akiwagawia sadaka 
zote na pia kutunza sehemu ya zawadi 
anazoletewa kwa ajili ya watu wa Suffah, 


9 » 








-Vjt' 


.w. 



























- V 


'•T - 


c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 


c) Adhana ya kwanza 

Baada ya kukamilisha ujenzi wa Msikiti wa 
Mtume (s.a.w), ilihitajika kuwa na utaratibu wa 
kuwatangazia Waislamu muda wa swaia. Waie 
wanaokuja mapema kwenye swala waiikuwa 
wakichelewa katika kazi zao wakati wakisubiri 
muda wa swala ufike, kwa upande mwingine 
wale aiiocheiewa waiikuwa wakihuzunika kwa 
kutoidiriki jamaah. Mjumbe wa Ailah (s.a.w) 
alikuwa na utaratibu wa kuchukua maoni 
ya maswahaba kuhusu masuala ambayo 
hakuna ayah iiiyoteremka kuyazungumzia. 
Wakati wa mashauriano kuhusu jambo 
hiii, maswahaba walitoa mapendekezo 
mbalimbali kama vile; kutumia kengele, 
ngoma, kuwasha moto na kusimika bendera 
kwenye eneo lenye muinuko. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) hakukubaliana na mapendekezo hayo 
yote, akasema: "Kengele ni miia ya Wakristo, 
ngoma ni miia ya Wayahudi na moto ni miia 
ya Wamajusi". 

Pendekezo ia kupandisha bendera naio 
halikukubaiiwa. Mashauriano hayo hayakuzaa 
matunda, hivyo hakuna uamuzi uiiofanyika. 
Abdullah ibn Zaid aliota ndoto ambapo 


alimuona mtu akiwa amebeba kengeie 
mkononi mwake na akataka kuinunua kwa 
ajili ya kuitumia kutoa taarifa ya muda wa 
swala. Lakini, mtu yule aliyemuona ndotoni 
akamwambia: 

— "Ngoja nikufundishe kitu kizuri zaidi", 
akamfundisha maneno ya Adhana. Abduliah 
alipoamka, alienda kwa Mjumbe wa Allah na 
kumtaarifu kuhusu ndoto yake. Mtume (s.a.w) 
akamwambia: 

— "Hakika ni ndoto njema. Sauti ya Bilal 
ni yenye kuvuma sana kuliko yako. Hivyo, 
mfundishe uliyoyaona ndotoni. Mwambie 
ayasome muda wa swala unapowadia." 

Adhana iliyotoiewa Bilal Mhabeshi kwa 
sauti yake tamu yenye kuvuma iiisikika katika mji 
wote wa Madina. Nyoyo za walioisikia adhana 
zilijawa na furaha ya kiroho isiyoelezeka. 
Viieviie Umar (r.a) aliona ndoto kama hiyo lakini 
Abduilah ndiye aliyeanza kuielezea. Baadaye, 
Biial aiiongeza maneno yafuatayo kwenye 
adhana ya Alfajiri: "as-saiatu khairun min 
alnawm" yaani: "Swaia ni bora kuliko usingizi". 



















^ipijunze QI/islamu 


d) Udugu wa Kipekee 

Waislamu wa Makka walikuwa wameacha 
mali na milki zao mjini Makka kwa ajili ya imani 
yao na kuhamia Madina. Ama Waislamu wa 
Madina, ambao waliwapendelea Muhajirina 
kuliko nafsi zao, waliwasaidia kwa kila kitu 
na kukidhi mahitaji yao yote. Hata hivyo, 
Muhajirina walikuwa wakijisikia vibaya kwa 
kudhani kuwa watakuwa mzigo kwa Ansar, 
kwa maana hawakuwa na mali na mapato 
yao wenyewe. 

Mjumbe wa Allah (s.a.w) aliwakusanya 
Muhajirina na Ansar ili kuondosha huzuni ya 
Muhajirina na kuimarisha upendo na usafi wa 
moyo kati yao. Alianzisha mafungamano ya 
udugu kati yao. Ansar waliwachukua ndugu 
zao Muhajirina kuwapeleka majumbani kwao, 
wakawafanya kuwa washirika wao katika mali 
zao. Walikuja kwa Mtukufu Mtume (s.a.w): 



"Ewe Mjumbe wa Allah, gawa mitende 
yetu kati yetu na ndugu zetu Muhajirina", 
waalisema. Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 

"Hapana, umiliki utabaki kwenu, fanyeni 
kazi pamoja na ndugu zenu Muhajirina, kisha 
gawaneni mazao na faida". 

Sa'd ibn Rabi' kutoka jamii ya Ansar 
alimwambia Abdarrahman ibn Awf kutoka 
jamii ya Muhajirina: 

"Mimi ni mtu tajiri zaidi katika Ansar. 
Mjumbe wa Allah (s.a.w) ametufanya kuwa 
ndugu. Nusu ya mali yangu ni yako, chukua 
ukipendacho". Abdurrahman akajibu: 

"Allah aibariki mali yako. Siihitaji. 
Nitatosheka ukinionesha soko lilipo, ninaweza 
kufanya biashara". 



Ungefanyaje ungepewa ofa kama hiyo? Kwa nini? 


Abdurrahman alianza kufanya biashara, ndani ya muda mfupi akawa tajiri. Muhajirina wengi 
walianza kupata kipato chao kupitia biashara. 






























4 


■'T' 




r^'N; 


* ' T*’ 

c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 


CHUKUA UIP6NDAYO NDUGU YANGU 


Muhajirina waiiyaacha makazi yao, 
mashamba yao, maii zao, kwa ufupi 
waiiacha kiia kitu waiichokuwa nacho 
mjini Makka no kuhomia Madina. Hata 
hivyo, Ansar waiionesha udugu wa ajabu 
kiasi kwamba waiishirikiana na Muhajirina 
makazi yao, maii zao, mashamba yao na 
mazao yao. 

Wakazi wa Madina waiitoa nusu 
ya mitende yao na kuwapa ndugu zao 
kutoka Makka. Waiifanya kazi na ndugu 
zao Muhajirina kwenye mashamba hayo 
na muda wa mavuno unapowadia na 
tende ziiizopatikana ziiigawanywa katika 
mafungu mawiii. iii kuwapa zaidi ndugu 
zao kutoka Makka, waiikuwa wakiweka 
tende nyingi kwenye fungu moja na 
tende chache kwenye fungu iingine huku 


wakiweka mitawi ya mitende kwenye fungu 
ia piii iii iionekekane kuwa ni kubwa. Kisha 
huwaambia ndugu zao Muhajirina: "Ndugu 
yangu, chukua fungu uiitakaio". Muhajirina 
waiikuwa wakipendeiea kuchukua ienye 
tende chache iii ndugu zao Ansar wapate 
tende nyingi. Lakini kiuhaiisia hujikuta 
wamechukua fungu ienye tende nyingi 
biia kujua. Udugu wa Kiisiamu katika nyoyo 
zao uiikuwa ukiwapeieka kwenye kiieie cha 
ukarimu. 




Muhajirina waiikabiiiana na nyakati hizo 
ngumu kwa kufanya kazi na kufanya biashara. 
Baada ya Vita vya Badr, waiipopata fungu ka- 
tika ngawira zao, hawakuhitajia tena msaada 
kutoka kwa Ansar. 

Baada ya Mjumbe wa Aiiah (s.a.w) ku- 
waunganisha Muhajirina kutoka Makka na 
Ansar wa Madina kwa kuanzisha udugu kati yao 
iii kuuiinda mji wa Madina kwa pamoja dhidi 
ya maadui kutoka nje, aiiandika "Mkataba wa 
Uraia" kati ya Ansar na Wayahudi wa Madina. 

e) Chuki Isiyokwisha Ya Wapagani 

Kwa upande mwingine, uadui na 
chuki ya wapagani haikwisha. Waiiendeiea 
kuwachokoza na kuwachochea Waarabu 
wa Madina dhidi ya Waisiamu. Waiikuwa 
wakiwatisha wakazi wa Madina kwa 
kuwaambia: 


"Mnamruhusu Muhammad aishi katika 
ardhi yenu. Msipomuua au kumkabidhi 
kwetu, tutawaadhibu. Msipomfukuza kutoka 
Madina, tutaivamia Madina iii kuwaua nyote 
na kuwaohukua mateka wanawake na watoto 
wenu". 

Waisiamu hawakupata utuiivu hata 
baada ya kuhamia Madina. Hivyo, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) aiichukua tahadhari zote kuhusu 
uiinzi wa mji wa Madina. Aiifanya makubaiiano 
ya amani na Wayahudi wa Madina na 
makabiia ya wapagani wa Kiarabu waiiokuwa 
wakiishi pembezoni mwa mji huo. Kwa kutuma 
vikosi vya askari wachache kufanya doria, 
aiihakikisha harakati za maadui zinakuwa chini 
ya udhibiti. Aiizuia njia ya biashara iiiyokuwa 
ikitumiwa na wapagani wa Makka kwenda 
Damasous. Waisiamu waiikuwa wakiiinda na 
kufanya doria katika mitaa ya mji wa Madina 


























^yifume Ol^islamu 


■ .■n' : ■ . [, 


'A'r^* 






kama tahadhari ya shambulizi lolote la za kukabiliana na kupambana na wapagani. 


wapagani ambalo lingefanywa usiku. 

Hata Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa 
akilala kwa amani pale tu baadhi ya Waislamu 
wanapoweka ulinzi kwenye mlango wake dhidi 
ya shambulizi lolote la adui. 

f) Ruhusa Ya Kupigana (Mwaka 623 - 624) 

Uislamu ni dini ya amani. Katika 
Uislamu, vita hufanywa tu kwa lengo la 
kuzuia manyanyaso na kuondosha dhulma. 
Licha ya manyanyaso, mateso na dhulma 
walizofanyiwa na wapagani wa Makka kwa 
miaka kumi na tatu mjini Makka, waumini 
waliendelea kuwa na subira. Walikuwa 
wakijaribu kueneza Uislamu kwa amani. 
Kwa sababu vita havikuwa vimeruhusiwa. 
Waislamu hawakuwa na nguvu wala rasilimali 


Baada ya kuhamia Madina, taratibu 
Waislamu walianza kuwa imara kwa upande 
wa idadi na uwezo wa kiuchumi kiasi cha 
kuweza kukabiliana na wapagani. Subira 
ya Waislamu ilikuwa ikizidisha mabavu na 
manyanyaso ya wapagani. Hatimaye, Ayah 
ifuatayo iliteremshwa: “Wameruhusiwa 

kupigana waie wanaopigwa vita kwa sababu 
wamedhulumiwa - na kwa yakini Mwenyezi 
Mungu ni Muweza wa kuwasaidia. Wale 
ambao wametolewa majumbani mwao 
pasipo haki, ila kwa kuwa wanasema: Mola 
wetu Mlezi ni Allah...” (Suroh al-Hajj 22: 39-40) 
Hivyo Waislamu wakaruhusiwa kupigana kwa 
lengo la kujitetea. 




























, 


5- VITA VYA BADR (Mwaka 624) 


a) Uadui usiokwisha 

Wapagani wa Makka walikuwa 
wakijiandaa kufanya shannbuiizi dhidi ya mji 
wa Madina, kumuua Mjumbe wa Aliah (s.a.w) 
na kuufuta kabisa Uisiamu. Ili kugharamia vita 
hivyo, waiituma msafara mkubwa wa biashara 
ukiongozwa na Abu Sufian kupitia njia ya 
Madina kwenda Damascus. Katika msafara 
huu kuiikuwa na bidhaa na maii za Waisiamu 
walizoziacha waiipohamia Madina. Wapagani 
walikuwa wamezinyakua kwa mabavu maii za 
Waisiamu na sasa waiiku wameziweka kwenye 




'W 




msafara huo na kutaka kuziuza. Kupitia pesa 
ambayo wangeipata, wangegharamia 
maandaiizi ya vita vya kuufuta Uisiamu. 

Mtukufu Mtume (s.a.w) aiipata taarifa za 
maandaiizi hayo yaiiyofanywa mjini Makka. 
Alitaarifiwa kuwa baada ya bidhaa zote 
kuuzwa, msafara wa wapagani uiikuwa ukirejea 
Makka. Akiwa na lengo la kuuzuia msafara 
huo, aiimuacha Abduliah ibn Maktum kama 
imam mjini Madina na kuondoka akiwa na 
watu 313 tarehe 12 ya mwezi wa Ramadhan. 






































■ V m *'' .-»1 ' %£ 

.* % *. 

* t t 


^ipijunze QI/islamu 


Akiwa njiani, watu 8 waiiomba idhini ya 
kurudi kwa sababu ya nyudhuru mbaiimbali. 
Walibaki watu 305, miongoni mwao watu 64 
walikuwa Muhajirina na wengine wote walikuwa 
Ansar. Hawakuwa na ngao wala vipandwa. 
Hivyo, walikuwa wakipanda ngamia kwa 
zamu. 

Kwa upande mwingine, Abu Sufyan 
alikuwa ameshamtuma mtu kwenda Makka 
kuomba msaada wa kupata ulinzi iwapo 
Waislamu wataushambulia msafara wake. 
Wapagani wa Makka ambao walikuwa 
wamejiandaa kwa miezi kadhaa kwa ajili ya 
vita walifunga safari wakiwa na jeshi la watu 
1000 chini ya uongozi wa Abu Jahl kwa lengo 
la kuuokoa msafara huo na kulipiza kisasi 



dhidi ya Waislamu. Jeshi hili ambalo viongozi 
maarufu wa Makka walishiriki, isipokuwa 
Abu Lahab, lilikuwa na askari 200 wa farasi, 
askari 700 waliopanda ngamia na waliobaki 
walikuwa wakitembea kwa miguu. 

Mjumbe wa Allah alipopata taarifa 
kwamba wapagani, wakiwa na jeshi 
kubwa, wanaelekea Madina kwa lengo la 
kuuokoa msafara wao wa biashara, alifanya 
mashauriano na maswahaba zake: 

"Wapagani wameondoka Makka kuja 
huku. Je, tuufuatilie msafara au tukabiliane na 
jeshi la wapagani?" 




Kwasababuya ukweli kwamba waliondoka 
mjini Madina wakiwa hawakujiandaa kwa 
vita, wengi wao walikuwa wakipendelea 
pendekezo la kufuatilia msafara wa biashara. 
Baadhi ya maswahaba walisita kupigana 
na wapagani, jambo ambalo lilimhuzunisha 
Mjumbe wa Allah. Abu Bakr (r.a) na Umar (r.a) 


walishuhudia huzuni 



yake hiyo, wakasimama na kutoa hoja kuwa 
itakuwa jambo jema zaidi kulikabili jeshi la 
maadui. Mtukufu Mtume (s.a.w) alitaka kupata 
maoni ya Ansar kuhusu jambo hilo. Aswad 
ibn Migdad, ambaye alikuwa miongoni mwa 
watu wa mwanzo kuukubali Uislamu, alianza 
kuzungumza kwa niaba ya Muhajirina: 

"Hatutakwambia kama walivyofanya 
Wayahudi kumwambia Mussa kuwa 'nenda 
wewe na Mola wako mkapigane na maadui'. 
Bali sisi tutapambana bega kwa bega pamoja 
na wewe dhidi ya maadui. Tutapigana kuliani 
na kushotoni kwako, mbele yako na nyuma 
yako. Tumetii amri ya Allah na Mjumbe Wake. 
Tutaenda popote utakapoenda". 

Naye Muadh ibn Saad akazungumza kwa 
niaba ya Ansar: 

"Ewe Mjumbe wa Allahl Fanya upendavyo. 
Ninaapa kwa Allah aliyekutuma kwa haki kuwa 
Nabii, ukituonesha bahari na kuzama ndani 
yake, nasi pia tutazamia, hakuna yeyote 
miongoni mwetu atakayerudi nyuma. Tunajua 
namna ya kupambana na adui na kuwa 





















c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 









thabiti katika medani ya vita. Basi twendeni 
tukaiikabiii jeshi ia adui". Kutakana na hotuba 
hizo, Mjumbe wa Aiiah (s.a.w) aiifurahi na 
kusema; 


mjini Madina. Saad ibn Abi Waqqas anasimuiia 
tukio hiii kama ifuatavyo: 


"Sasa, twendeni kwa baraka za Aiiah. 
Ninawaeieza kuwa Aiiah ametuahidi moja kati 
ya mambo mawiii: kuukamata msafara au 
kuiishinda jeshi ia wapagani, Hakika tutapata 
ushindi. Ni kana kwamba tayari ninayaona 
maeneo ambayo viongozi wa Magurayshi 
watauawa katika medani ya vita." 


"Mjumbe wa Aiiah aiianza kuwarejesha 
waie waiiokuwa na umri mdogo mmoja 
baada ya mwingine, Kaka yangu Umair 
aiikuwa miongoni mwa vijana wapya, Akijua 
kwamba anaweza kurejeshwa, niiimuona 
akijaribu kujificha katikati ya waie waiiokuwa 
na umri mkubwa. Niiimuuiiza: 


'Kaka, kwa nini unafanya hivi?' Akasema 


Kisha waiiondoka kueiekea Badr, 


Mtukufu Mtume (s.a.w) aiiwasimamisha 
wapiganaji wa Kiisiamu katika eneo iiitwaio 
Buyut ai-Suqia, umbaii wa maiii moja kutoka 
Madina, iii kuwakagua askari wake, Waie 
waiiokuwa na umri mdogo aiiagiza warejee 


'Ninahofu kuwa Mjumbe wa Aiiah anaweza 
kuniona na kuniamuru nirudi nyumbani! 
Lakini, hakika ninataka kushiriki katika vita hivi 
na ninatamani Aiiah anipe heshima ya kufa 
kishahidi' 




Ungemwambia nini ndugu yako kama ungekuwa katika nafasi ya Umair? 



Hivyo, Mjumbe wa Aiiah aiipouiiza na kujua 
umri wake, aiisema: 


'Unatakiwa kurejea nyumbani.' 


Hapo Umair akaanza kuiia, Kwa sababu 
ya bidii ya ndugu yangu, Mtume (s.a.w) 
hakumkataiia na hivyo akampa ruhusa ya 
kuungana na jeshi. Kwa sababu ya ukweii 
kwamba ndugu yangu aiikuwa mdogo sana na 
asiyekuwa na uzoefu, mimi ndiye niiiyemfunga 
upanga. Umair aiikuwa na umri wa miaka 16 
aiipokufa kishahidi kafika vita vya Badr", (Wagidi, 
!, 21 ) 


yaiifanyika huko, Misafara ya kibiashara 
kueiekea Syria iiikuwa ikipitia Badr, Jeshi !a 
wapagani iiiiwasiii Badr mapema zaidi kuiiko 
jeshi !a Waisiamu na kukishikiiia kisima cha maji. 
Abu Jah! ambaye aiiiamini mno nguvu ya jeshi 
iake aiitaka vita, 


b) Hatua Kwa Hatua Kuelekea Vitani 

Mwaka 634, siku ya 17 ya mwezi wa 


Badr ni kijiji kiiichokuwa umbaii wa mwendo 
wa saiku 3 kutoka mjini Madina na umbaii wa 
mwendo wa siku kumi kutoka mjini Makka kwa 
mwendo wa ngamia. Kiia mwaka, maonesho 


Ramadhan, ijumaa asubuhi, majeshi ya 
pande mbiii yaiikutana katika eneo !a Badr, 
Vita hivi viiikuwa tofauti na vita vingine kwa 
pande zote mbiii, Katika vita zote za huka 
nyuma, Waarabu waiipigana dhidi ya 
makabiia mengine kwa masiahi ya kabiiaiao, 
Lakini, katika vita hivi, watu wa jamii moja ya 
Kiarabu, yaani kabiia !a Magurayshi, waiikuwa 






MS!*' ■ 




‘ 4 - 




■V- 


■- 4 *' 

.n', 


































wakipigana wao kwa wao kwa ajiii ya innani zao. 
Baadhi yao waiikuwa na ndugu, wajomba au 
wapwa kutoka upande wa adui. Hata watoto 
na wazazi waiisimama katika safu za pande 
hasimu na waiikuwa tayari kukabiiiana. (170/1) 

Mus'ab ibn Umair aiikuwa mshika bendera 
wa Waisiamu, huku kaka yake Abu Aziz akiwa 
mshika bendera wa wapagani. Miongoni mwa 
watoto wa Utvabh ibn Rabia, Waiid aiikuwa 
upande wake, iakini mwanaye mwingine 
Hudhayfa aiikuwa upande wa Waisiamu. 
Mtoto wa Abu Bkar, Abduiiah aiikuwa upande 
wake, huku mwanaye mwingine aitwaye 
Abdurrahman akiwa katika safu za wapagani. 
Miongoni mwa ndugu wa Mtukufu Mtume 
(s.a.w), ami yake bwana Hamza aiikuwa 
upande wake, iakini ami yake mwingine 
Abbas aiikuwa upande wa maadui. Aii, mtoto 
wa Abu Taiib ami wa Mtukufu Mtume (s.a.w) 
ambaye aiimiea katika kipindi chote cha uhai 
wake, aiikuwa upande wa Waisiamu, huko 
mtoto mwingine wa Abu Taiib aitwaye Aqii 
akiwa katika safu za wapagani. 


Jeshi ia adui iiiionekana kuwa imara mara 
dufu kuiiko jeshi ia Waisiamu kwa idadi, siiaha, 
uzoefu na suhuia za kifedha na kiuchumi. 
Sehemu waiiyokaa pia iiikuwa nzuri zaidi 
kwa mapambano. Hata hivyo, muda mfupi 
kabia ya mapambazuko, mvua iiinyesha na 
kuifanya ardhi ya mchanga kuwa ngumu 
na kuwarahisishia Waisiamu kutembea 
kwa urahisi. Aidha, mvua hii pia iiiwapatia 
Waisiamu fursa ya kukidhi mahitaji yao ya 
maji. Hivyo, Waisiamu ambao waiiondosha 
wasiwasi sasa wakawa na haii ya kuuamini 
kikamiiifu msaada wa Aiiah. Katika vita hivi 
ambavyo kwa Waisiamu viiikuwa vita vya kufa 
au kupona, Waisiamu waiikuwa wakimuomba 
Aiiah aupe Uisiamu heshima na ukuu. 

Ama Mtukufu Mtume (s.a.w), yeye aiiswaii 
usiku wote na kumuomba Aiiah Mtukufu. Hivyo, 
Aii (r.a) anaeiezea haii yake siku hiyo: 

"Kiia mmoja wetu aiiiaia isipokuwa 
Mjumbe wa Aiiah. Aiiswaii chini ya mti na kuiia 
mpaka asubuhi." 


Mtukufu Mtume (s.a.w) anaweza kuwa aliomba dua ya nini usiku ule? 













* . 





Wakati wa alfariji, Mjumbe wa Allah aliwaita 
Waislamu kwa ajili ya swala akisema: "Enyi 
waja wa Allah! Ni wakati wa swala", Aliswalisha 
swala ya alfajiri na kisha akawahamasisha 
kuhusu jihad, 


c) Vita Yaanza 


Hatua kwa hatua, Magurayshi walikuwa 
wakiwakaribia Waislamu, Yalikuwa mazingira 
yenye kuhamasisha sana, Waislamu 
wachache wakiwa na lengo la kulitukuza jina 
la Allah walikuwa wakikabiliana na jeshi kubwa 
la wapagani lililokuwa limejipanga kikamilifu 
kama jeshi, Mjumbe wa Allah alimchukua Abu 
Bakr(r,a) na kwenda pembeni kwenye hema 
ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili yake, 
akanyanyua mikono kuelekea mbinguni na 
kuomba: 


"Mola wangul Hakika wapagani wa Makka 
wamekuja na majivuno na nguvu zao kuja 
kuifuta dini yako, Wanakupa ohangamoto na 
kumkana Mtume Wako, Mola wangul Nijaalie 
msaada na ushindi ambao uliwaahidi manabii 
na mitume Wako, Kama Waislamu hawa 
wachache wataangamizwa leo, kuanzia leo 
hakuna yeyote ardhini atakayekuabudu". 


Mjumbe wa Allah aliomba kwa hamasa 
kubwa na kuinua mikono yake juu kabisa kiasi 
kwamba hakuhisi kama joho lake lilianguka 
kutoka mgongoni kwake, Abu Bakr alilirudisha 
mgongoni mwake, akamshika mkono na 
kusema: 


"Ewe Mjumbe wa Allah! Hakika dua 
yako umezifanya mbingu kutetemeka, Allah 
atakupa ahadi Yake," 


Waislamu waliposhuhudia hali hiyo ya 
Mtume (s,a,w) walikuwa wakilia kwa msisimko, 
Mwishoni Mtume (s,a,w) alisoma Ayah 
ifuatayo: “Wingi wao huu utashindwa, na 
wao watasukumwa nyuma” (ai-Gamar 54: 45) 
kisha akatoka kwenye hema na kusema: "Allah 
ametoa habari njema ya msaada Wake na 
kunipa taarifa kuwa Waislamu watashinda", 
Wapagani ndio walioanzisha mapambano, 
Mshale uliorushwa na Amir ibn Hadrami 
ambaye kaka yake aliuawa katika tukio la 
Batn al-Nahl ulipiga Mihja ambaye alikuwa 
mtumwa aliyeaohwa huru na Umar na kufa 
kishahidi. 


llikuwa ni desturi kwamba mwanzoni mwa 
mapambano, mtu mmoja au wawili kutoka 
kila upande huja mbele, wakakabiliana na 
kuzichochea pande husika kwa kupigana, 
Utba ibn Rabia ambaye alikuwa miongoni 
mwa viongozi wa Kiguraysh, kaka yake Shaiba 
na mwanaye Walid walijitokeza mbele na 
kutaka wapiganaji wa upande wa Waislamu 
wajitokeze kukabiliana nao, Kwa amri ya 
Mjumbe wa Allah, Ubaida, Hamza na Ali 
waliwakabili, Hamza alimuua Shaiba na Ali 
akamuua Walid katika pigo moja, baadaye 
walienda kumuokoa Ubaida na kumuua Utba, 


d) 


Ushindi wa Waiiomuamini na 
Kumtegemea Aiiah 


Vita vilipamba moto na sasa wapagani 
walikuwa wakiwashambulia Waislamu. Waislamu 






kuhusu ^Zsk^tume 
























'W 




’iiTrf:' 


^ipijunze QI/islamu 

walikabiliana nao kwa ushujaa mkubwa. Kwa 
idhini ya Allah, walilishinda jeshi la wapagani. 
Wapagani walikimbia huku askari wao 70 
wakiwa wameuawa na wengine 70 wakiwa 
wamechukuliwa mateka katika medani ya 
mapambano. Miongoni mwa wapagani 
waliouawa ni viongozi na watu maarufu 24 wa 
Kigurayshi ambao waliwanyanyasa na kuwatesa 
Waislamu mjini Makka. Abu Jahl, kamanda mkuu 
wa jeshi la wapagani, naye alikuwa miongoni 
mwa waliouawa. 

Kwa upande wa Waislamu, watu 14 
walikufa kishahidi. Kati yao, 6 walikuwa 
Muhajirina na 8 walikuwa Ansari ambao 
walielekea Peponi wakisindikizwa na malaika. 

Ushindi wa Badr uliibua shangwe na 
furaha kubwa mjini Madina. Ama mji wa 
Makka ulijawa na huzuni. Wiki moja baadaye, 
Abu lahab alikufa kwa huzuni na majonzi, 
Hata hivyo, Wapagani hawakuomboleza 


ili kutowafurahisha zaidi Waislamu. Baada 
ya ushindi huo, Mjumbe wa Allah alikaa siku 
tatu zaidi katika eneo la Badr. Maswahaba 
waliokufa kishahidi walizikwa. Miili ya 
wapagani waliotelekezwa katika uwanja wa 
vita (Mapambano) walizikwa katika mashimo 
yao yalichimbwa. Wakati Mtukufu Mtume 
(s.a.w) akijiandaa kuondoka Badr, alisimama 
pembeni ya mashimo hayo. Aliwaita 
marehemu wote kwa majina yao na kusema: 

"Ewe fulani mwana wa fulanil Hakika 
tumeushuhudia ushindi tulioahidiwa na Mola 
wetu. Je, nanyi mmeyaona mliyoahidiwa 
na Mola wenu baada ya kifo?" Umar (r.a) 
alipomuuliza Mtume (s.a.w): 

"Ewe Mjumbe wa Allahl Unazungumza na 
miili iliyokufa na isiyokuwa na roho?" 

Mtume (s.a.w) akajibu: 

"Ninaapa kwa Allah kuwa wanasikia 
ninachokisema kuliko nyinyi mnavyonisikia". 


MWENYE HURUMA HATA KWA MAADUI 


Msingi wa udugu wa nyoyo za 
Waislamu ulijengwa na Mtume wetu (s.a.w) 
karne kumi na nne zilizopita. Akiwa kama 
kielelezo kamili kinachopendwa mno na 
Waislamu kiasi kwamba walikuwa tayari 
kuyatoa maisha yao kwa ajili yake, alikuwa 
na shakhsia ambayo hata adui zake 
walimstaajabia. Kwa mfano, siku moja kabla 
ya kuanza kwa vita vya Badr, watu 14 kutoka 
upande wa wapagani waliomba ruhusa ya 
kunywa maji kutoka katika kisima ambacho 
kilikuwa upande wa Waislamu. Baadhi ya 
maswahaba hawakutaka kuwapa maji 
wapagani ambao wangepambana nao 
muda mfupi ujao. Lakini, Mtume (s.a.w) 
alionesha huruma hata kwa maadui 


zake ambao walikuja kupambana nao, 
akawapa maji. 

















e) Wapagani Waliochukuliwa Mateka 
katika Vita vya Badr 

Wakati akirejea kutaka Badr, Mtume 
(s.a.w) aiigawa kwa usawa ngawira za vitu 
thamani kama viie dhahabu na fedha 
viiivyoachwa na jeshi ia wapagani, Wale 
maswahaba 8 waliondoka kwa sababu ya 
nyudhuru mbalimbali, nao aliwahifadhia 
mgao wao. Mjumbe wo Allah alipofika mjini 
Madina, alishauriana na maswahaba juu 
ya mafeka, Wale waliolipa fidia waliachiwa 
huru mora moja. Wale ambao hawakuweza 
kulipa fidia lakini wakawa wanajua kusoma 
na kuandika, waliachiwa huru kwa sharfi la kila 
mmoja kuwafundisha watofo 10 wa Madina 
kusoma na kuandika, Wale ambao hawakujua 
kusoma wala kuandika na wakawa hawana 
uwezo wa kulipa fidia ya kikomboleo nao pia 
waliachiwa huru. Tukio hili linaonesha ni kwa 
kiasi gani dini yefu inaweka umuhimu kwenye 


elimu na ujuzi, Kwa upande mwingine, hili 
linaonesha namna mwanadamu alivyo na 
thamani katika Uislamu, dini ya rehma, hata 
kama mfu husika ni mateka. 

Kuhusu suala hilo, fukio lifuatalo linafupafia 
mwanga mzuri, Ndugu wa Mus'ab ibn Umar 
aitwaye Abu Aziz anasimulia; 

"Kafika vita vya Badr, nilichukuliwa mateka 
na kukabidhiwa kwa kundi moja la Ansar. 
Mjumbe wa Allah aliwaambia Ansar: 

'Wafendeeni wema matekal' 

lli kutekeleza amri hiyo, kundi hilo la Ansar 
lilinipatia mkate ambao ulikuwa kwenye 
mgao wao asubuhi na jioni huku wao wakila 
tende tu. Nilishfushwa na tukio hili nikaurudisha 
mkate ule kwa mmoja wao. Lakini hakuugusa, 
alinirudishia". 

(Haifhami, VI, 86; Ibn Hisham, II, 288) 







Jkk. 
























^yifume Ol^islamu 



MASWALI 


KIASI GANI NILICHOJIFUNZA? 



1. Mwaka ambao Khadija na Abu Talib waiifariki dunia uliitwaje"? 


2. Watu wa Taif waiimpokea vipi Mtume (s.a.w) na uiinganio wake? 


3. Mbinu zipi zilizotumiwa na wapagani wa Makka juhudi za Mtume (s.a.w) kuwaiingania watu 
kwenye Uislamu? 


4. Katika mkutano wa Agaba ya Kwanza, Waisiamu wa Madina waiikuia kiapo oha utii kwa 
Mtume (s.a.w) kwa kuahidi kuwa watafanya nini? 


5. Surah ipi ndani ya Qur'an Tukufu inayotaja muujiza wa isra na Miraj? 



6. Umar alionesha msimamo gani wakati wa hijra? Kwa nini? 


7. Aiiah aiimuokoa vipi Mtume (s.a.w) na Abu Bakr (r.a) ambao walikuwa wamejificha katika 
pango ia Thawr dhidi ya wapagani wa Makka? 




’W’ 






.■w. 































* i 


4 * 

» Ar. • 


i c^i^'ifuma kuhusu cM'tume wan^ 


8. Ilikuwaje hamasa ya watu waliompokea Mtume (s.a.w) mjini Modina? 


9. As'ab al-Suffa ni watu gani? 


10. Wapagani waiiochukuiiwa mateka katika vita vya Badr walifanywa nini? Ni ipi sababu ya ku 
fanyiwa hivyo? 

























' ■ 

■ ^ipijunze QI/islamu 





Nl LIPI JIBU SAHIHI? 



1) Mwaka ambao Khadija na Abu Talib wali- 5) Katika Mkutano wa Aqaba ya Kwanza 


fariki dunia uliitwaje? 

a) Mwaka wa huzuni 

b) Mwaka wa uchungu 

c) Mwaka wa adha 

d) Mwaka wa hofu 


2) Kabiia iipi iiliiokuwa likiishi Taif? 

a) Banu Tamim 

b) Banu Umayyah 

c) Saqif 

d) Khazraj 


3) Ni swahaba gani aiiyeshirikiana na 
Mjumbe wa Aliah katika safari ya Taif? 


a) Abu Bakr 

b) Zayd 

c) Umar 

d) Muadh 



4) Wapagani ambao waiilenga kuzuia ha- 
rakati za ulinganiaji wa Mtume (s.a.w) 
waliamua kumtangaza vipi kwa watu? 

a) Mshairi 

b) Mpiga ramii 

c) Muongo 

d) Mchawi 




kulikuwa na watu wangapi kutoka Madina? 

a) 14 

b) 15 

c) 12 

d) 16 


6 ) 


Ni jambo iipi kati ya mambo yafua- 
tayo ambalo halikuwa miongoni mwa 
masharti ambayo Waisiamu waiikula ki- 
apo cha utii? 


a) Kutomshirikisha Ailah 

b) Kutofanya zinaa na unyang'anyi 

c) Kutosema uongo 

d) Kutowazika mabinti wadogo wakiwa hai 


7 ) 


Baada ya Agaba ya Kwanza, ni swahaba 
yupi aiiyeagizwa na Mtume (s.a.w) kwen- 
da kuwa mwaiimu wa watu wa Madina? 


a) Ali 

b) Mus'ab 

c) Ja'far 

d) Anas 


8 ) 


Uliitwaje mwaka wa baada ya Agaba ya 
Kwanza ambapo idadi kubwa ya watu 
waliingia katika Uislamu? 


a) Mwaka wa amani 

b) Mwaka wa Furaha 

c) Mwaka wa Upendo 

d) Mwaka wa Ushindi 


’W’ 


-ikTiC' 




■ ■w. 


. w. 













9) Baada ya watu wa Madina kumualika 12) 
Mjumbe wa Allah kwenda mjini Madina, 
ni mambo gani maaium ambayo Abbas 
alitaka watu hao wayatanye wakati wa 
Aqaba ya Piii? 

a) Kuutekeleza vizuri Uislamu 

b) Kumpenda Mtume (s.a.w) kuliko nafsi 
zao 

c) Kutilia umuhimu kwenye swala i 

d) Kumlinda Mtume (s.a.w) kwa hali yoy- 
ote 


10) Katika muujiza wa Isra, Mtume (s.a.w) 
alisafiri kwa muda mfupi sana kutoka 
wapi mpaka wapi? 





* '•kV' ’ 

kuhusu cM'tume 


Ni swahaba yupi aliyelaia kwenye kitan- 
da cha Mtume (s.a.w) wakati wa hijra ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w)? 

a) Ali 

b) Umar 

c) Abdallah ibn Mas'ud 

d) Talha 

Swala ya kwanza ya Ijumaa iliswaliwa 
wapi? 

a) Bonde la Ranuna 

b) Masjid al-Qubai 

c) Masjid al-Nabi 

d) Masjid al-Haram 


a) Kutoka Masjid al-Haram mpaka Masjid 
al-Nabi 

b) Kutoka Masjid al-Aqsa mpaka Masjid 
al-Haram 

c) Kutoka Masjid al-Quba mpaka Masjid 
al-Aqsa 

d) Kutoka Masjid al-Haram mpaka Masjid 
al-Aqsa 


11) Ni jambo gani kati ya mambo yafuatayo 
ambalo halikuwa miongoni mwa mam- 
bo ambayo Aiiah alimfunulia moja kwa 
moja Mtume (s.a.w) wakati wa safari ya 
Miraj? 

a) Faradhi ya swala tano za kila siku 

b) Ayah mbili za mwisho wa Surah al- 
Baqara (Aman al-Rasul) 

c) Kufunga wakati wa mwezi wa Ramadhan 

d) Habari njema kwa wale wasiomshiriki- 
sha Allah na chochote kwamba 
wataingia Peponi. 



'W 











14) Katika makabila yafuatayo ni kabila lipi 
ambalo halikuwa miongoni mwa mak- 
abila ya Wayahudi waliokuwa wakiishi 
Madina pindi Mjumbe wa Ailah alipow- 
asili huko? 

o) Bonu Qaynuqa 

b) Banu Quraidha 

c) Banu Nadir 

d) Banu Tamim 

15) Sababu ipi iiiyosababisha mapendekezo 
ya mifumo ya kuwaita watu kwenye swala 
kama vile kupiga kengele, ngoma na 
kuwasha moto yakataliwe? 

a) Kwa sababu haikutosha. 

b) Kwa sababu haikuwa mizuri kwa ma- 
sikio na macho. 

c) Kwa sababu ya kuhofia kufanana na 
wasiokuwa Waislamu. 

d) Kwa sababu haikuwa ikijitosheleza. 







■ ’ ‘ 

^yijunze QI/islamu 


16) Ni uwiano upi sahihi wa idadi ya askari wa 17) Waislamu wangapi waiiokufa kishahidi 
Kiislamu na Wapaganl waliopigana katika katika vita vya Badr? 


vita vya Badr? 

a) 313/2000 

b) 300 /1000 

c) 1000 / 2000 

d) 313/1000 


a) 16 

b) 14 

c) 15 

d) 21 



p " • 




p I 






















I - ^ ■ _ i ■ t -■ ■■ - 

Tabia Zinazomfanya Mtu Kuwa Muisiamu Mzuri: 

# nDflbu # 


‘ ‘’T*' 


^A-' 


























’'***■ 


%A-dabu Za Kusalimiana 
%Adahu Za Kulala Na Kupums^ka 
%Adahu Za Kula Na Kunywa 

%Adahu Za Kupiga Mwajo, Kupiga 
Chafja, Kukohoa Na Kuheua 


















































■'.■sw. 

A * -1 T} A ■ * A i- i * fr >h 

■ » * li ¥ *■ ¥ ¥ ► ¥ ¥ * ¥ ■ * 

4h¥ ! ■¥ »■¥ ¥rt l P i 

‘'*V'‘ ■'*^V'‘ ■•*?^‘ ■-^^.i-* 

^yifmze Q£islamu .' . *. .' . '. .’ V '. ,• . ', 












*•#. ■ 


' fc'»*' 








.w. 

























































^abia ina^omfan^a mtu awe ni oWuislamu 


ADABU ZA KUSALIMIANA 


Muislamu anapokutana na ndugu yake 
Muislamu hujawa na furaha. 

Waislamu wanapendana sana, 
Wanapokutana, kwa sababu ya shauku ya 
kuwaona wale wanaopendana sana, hujawa 
na furaha na kusalimiana huku nyusu zao zikiwa 
na tabasamu. Upendo, furaha na amani hii 
ambayo waumini huihisi katika nyoyo zao pindi 
wanapokutana ni kielelezo cha sifa ya Allah ya 
"salaam" (amani). 


waja Wake dhidi ya aina zote za shari, 
matatizo na masaibu na kuwapa amani." Kwa 
muktadha huu, kutoa na kupokea salamu kuna 
maana nzuri sana ya "ewe ndugu yangu, mimi 
ni Muislamu. Hutapata madhara yoyote kutoka 
kwangu, uko katika amani na salama" na "sifa 
ya Mola wetu ya Salaam imetuzunguka sote, 
hivyo ishi kwa amani na usalama," 

Katika Qur'an Tukufu, Allah anatueleza 
umuhimu wa kupeana salamu: 



Kwa sababu hii, Waislamu wanapokutana 
husalimiana kwa kusema "Assalamu 'alaykum" 
au "Salamun 'alaykum" (amani iwe juu yako), 
Wale wanaosalimiwa hujibu kwa kusema "Wa 
'alaykum salam" au "'alaykum salam" (nawe pia 
amani iwe juu yako). Maana mojawapo ya jina 
la Allah la "salaam" (amani) ni "anayewalinda 


“Na mnapoamkiwa kwa maamkio 
yoyote, basi nanyi itikieni kwa yaiiyo bora 
kuiiko hayo, au rejesheni hayo hayo ...” ((Nisa, 

4:86). 

Katika Ayah hiyo tunapata kutambua kuwa 
kujibu salamu ya mtu aliyetusalimia ni faradhi 
kutoka kwa Allah, Ama kutoa salamu ni sunnah 





n ^ 

































Mtu anaposema “As-Salamu ‘alay- 
kum” tunaweza kusema “Wa ‘alay- 
kum as-salam wa rahmatullah” kwa 

kuijibu kwa namna nzuri na yenye ku- 
vutia. 


Mtu anayesema “As-salamu ‘alaykum 
wa rahmatullah” (amani na rehma za 
Aiiah ziwe juu yako),tunaweza kuitikia 
vizuri saiamu yake kwa kusema: “Wa 

‘alaykumu s-salamu wa rahmatul- 
lahi wa barakatuhu” (amani, rehma 
na baraka za Ailah ziwe juu yako). 


Allah Mtukufu anasema: 


"Na mnapo amkiwa kwa maamkio yoy- 
ote, basi nanyi itikieni kwa yaiiyo bora kuliko 
hayo, au rejesheni hayo hayo..." 


(Nisa, 4: 86) 






















. ^ . 








^ipijunze nJ>islamu 










MAMBO GANI TUNAYOTAKIWA KUZ- 
INGATIA WAKATI WA KUTOA SALAMU? 




































Tunapata thawabu za ziada kila tu- 
napoitika vizuri zaidi. 


^abia ina^omfan^a mtu awe ni oWuislamu 


■/ Mtume wetu (s.a.w) alikuwa na kawaida 
ya kuanza kutoa salamu. Hivyo, nasi tu- 
natakiwa tujitahidi kuwa wa mwanzo ku- 
toa salamu tunapokutana na mtu. 

/ Tunapokutana na mtu tunayefahami- 
ana naye au rafiki, tunapeana mikono 
baada ya kutoleana salamu. 

/ Sio lazima tumsalimie mtu tunayem- 
jua tu, bali tunaweza kuwasilimia hata 
wale tusiowajua. 

/ Tunapolngia kwenye mkusanyiko wa 
watu tunatakiwa kutoa salamu, na 
tunapoondoka pia tunataklwa kutoa 
salamu. 












Mtu anapotusalimia tunamjibu hapo 
hapo kwa sauti inayosikika, isiwe laini 
sana au ya juu sana 

Katika kutoa au kujibu salamu, tunataki- 
wa tusitumie sauti ambayo sio ya ujDole 
na ya ukali au nyororo sana. 

Tunapoingia katika eneo ambalo kuna 
watu waohache au wengi, salamu ya 
mmoja wetu itatosha. Kama yeyote 
kati ya watu wale akiitikia, inatosha pia. 
Katika kupeana salamu, mdogo ana- 
takiwa kuwasalimia wakubwa; vilevile 
mtu mmoja anatakiwa kuwasalimia 
wengi, anayetembea awasalimie 
waliokaa, na aliye kwenye chombo 
cha usafiri amsalimie anayetembea 
kwa miguu. 



iiTc- 

•I 







































7 * 


. - . 




* ~ I 




^ipijunze nJ>islamu 






v«- . #1 -- 

^ £- ■ t®'' 

* •( , -- * - ' *-• 

’**%*”' h. 



/2A/M Y/K KUTOLEANA SALAMU 


Abdullah ibn Umar (r.a), alikuwa akienda 
sokono pamoja na Tufayl ibn Ubay, 


Siku moja, Abduilah alipokuwa anaelekea 
sokonl pamoja na raflki yake Tufayi, alimuona 
mtu mmoja akiuza vitu vikuukuu na kumtolea 
salamu, Baadaye alimuona mfanyabiashara 
akiuza vitu vya thamani akamtolea salamu. 
Kisha walimuona mtu masikini na fukara, naye 
akamtolea salamu. Kadhalika walikutana 
na mtu tajiri, Abdullah akamtolea salamu. 
Aliwatolea salamu watu wengi, marafiki na 
hata asiowajua. 


chote. Unapita kwenye maduka mengi lakini 
huulizi hata bei ya bidhaa zao." 

"Twende tena ndugu yangu". 

"Lakini kama huendi kununua chochote 
kwa nini unataka kwenda sokoni? Hukai na ku- 
zungumza na watu, Tukae zetu hapa tuzung- 
umze". 

"Ewe Abu Batin (baba kitumbo)" 

Tufayl alikuwa mnene kidogo. Abdullah ali- 
pokuwa akimkasirikia rafiki yake au anapotaka 
kumchokoza, alimuita Abu Batin. 



Siku iliyofuata Tufayl alikuja tena kwa rafiki 
yake Abdullah ibn Umar, Abdullah akasema; 


"Ewe Tufayl, sababu kubwa ya kwenda so- 
koni ni kuwasalimia watu. Tunawasalimia watu 


"Ewe Tufayl, twende zetu sokoni". 


"Unaenda kufanya nini 
sokoni? Hununui cho- 






. 1 



■m t * ^ 

. " * * ' + 

4 . « « . 

J. -h 1 
















tunaokutana nao (Malik, Muwatta, salaam 6), 
kwa sababu Mtume wetu (s.a.w) anasema: 

“Hakika hamtaingia Peponi mpaka mua- 
mini; na hakika hamtakuwa waumini wa kweii 
mpaka mpendane. Je, niwaeiezeni kitu am- 
bacho mkikifanya mtapendana? Enezeni sai- 
amu kati yenu.” (Musiim, iman, 93) 

JE, NAWE UNGEPENDA KUPATA 
FURAHA NA RAHA KAMA HIYO? 


Ni katika haii na mazingira gani 
ambayo hatutoi au kujibu saiamu? 

Chooni au batuni hatutoi wala kujibu 
salamu. 

Hatutoi salamu kwa mtu anayem- 
sababishia mtu kufanya dhambi au 
anayefanya dhambi. Wakitoa sal- 
amu, hatuijibu. 

■/ Hatumtolei salamu mtu anayeswali 
au anayesoma Qur'an. 


/ Hatumtolei salamu mtu anayesoma 
Hadith za Mtume (s.a.w), anayetoa 
mawaidha au anayetoa adhana. 



"Hakika hamtaingia Peponi mpaka muamini; 
na hakika hamtakuwa waumini wa kweli 
mpaka mpendane. Je, niwaelezeni kitu 
ambacho mkikifanya mtapendana? Enezeni 
salamu kati yenu." 



'•ii*'#- 




















^ujifume Oljiskmu 





ADABU ZA KULALA NA KUPUMZIKA 


Pindi ninapoiaia... 

Allah Mtukufu aliufanya mchana kuwa 
muda wa kufanya kazl na kutafufa rlzikl; 
na akaufanya uslku kwa ajlll ya kupumzika 
na kulala, Viumbe vyote vilipewa hifajio la 
kupumzika na kulala. Tunaposwali au kufanya 
kazi, tunafakiwa kuwa na ufulivu, amani na 
imara. Aidha, funahifaji pumziko sahihi, yaani 
usingizi, ili fuwe wenye afya. 


Mambo gani tunayotakiwa kuyazingatia 
wakati wa kuiaia na kuamka? 

Tunatakiwa kulala mapema, tukiwa 
na wudhu, baada ya swala ya al- 
isha. 

Tunatakiwa kupigwa mswaki kabla ya 
kulala. 

^ Tunatakiwa kulala katika mavazi safi, 

^ Tunafakiwa kusoma Ayaf al-Kursi, 
Suraf al-lkhlas, Suraf al-Falaq na Suraf 
an-Nas kitandani kabla ya kulala. 

Ikiwezekana tunafakiwa kulala nyuso 
zefu zikiwa zimeelekea giblah na 
mikono yefu ya kulia fuiweke chini ya 
mashavu yefu. 

>0 lli kufoubana moyo, ambao uko 
upande wa kushoto wa miili yefu, na 
fumbo, funafakiwa kulalia upande 
wa kulia. 

Kwa kuwa Mfume (s.a.w) alikafaza, 
hafufakiwi kulala nyuso zetu zikiwa 
zimeelekea ohini, kulalia mgongo au 
miguu yefu ikiwa imepishana. 

^ Hatutakiwi kulala kidogo sana wala 
kulala kupifa kiasi. (saa 6-8) 


Hafufakiwi kulala jua linapochomoza 
au linapozama, (dakika 45) 



Mfume wefu (s.a.w) alimwambia mmo- 
ja wa maswahaba wake: 


— "Ukisoma hii dua ukafariki usiku ulioi- 
soma, ufakufa kafika iman. Maneno haya 
yawe maneno ya mwisho unayosoma kab- 
la ya kufa. 

oUJlj ^^^^j^i4^jj iiil ^ 

Ci• I • ^jl 'j ^ ** • l^'I 

"Ewe Allahl Ninajisalimisha kwa- 
ko. Ninaacha mambo yangu mikononi 
Mwako na ninauelekeza uso wangu Kwako. 
Ninakutegemea na kukimbilia kwako, nina 
kufarajia na kukuhofu, Hakuna kimbilio na 
wokovu dhidi yako isipokuwa kupifia kwako, 
Ninakiamini kitabu chako ulichokiteremsha na 
Mfume WakO Uliyemfuma".(AI Boukhari, Oa'awat, 7) 

Tumuombe Allah ajaalie dua hlzl za 
Mtume wetu (s.a.w), zinazoonesha upen- 
do na ukaribu wake kwa Moia wake, ziwe 
ndio maneno yetu ya mwisho kiia usiku! 



Tunatakiwa kulala tukiwa na nia ya 
kuamka kwa ajili ya salat al-fajr au 
salaf al-isha ili fusikose swala zefu. 














^abia ina^omfan^a mtu awe ni oK(uislamu 

f ' 

Kabla ya kulala tunataklwa kusoma dua tulizofundlshwa na Mtume wetu (s.a.w):^ili_^l 

Ojil cLlwlj " "Ewe Allah ninakufa (ninaiaia) na kuishi (kuamka) kwa jina Lako". 

Baada ya kuamka, tunatakiwa kumhimidi Moia wetu na kuamka kwa upande wetu wa 
kulia. Kisha tunasoma dua hii:jj_ijJl 4^lj LjLoI U jJu Ul^l (^gjJl <tU Jil^l "Hlmldl zote nl 
zaAllah allyetuhulsha baada ya kutufls'ha. Kwake ndla kuna u'fufua." [Bukhori, Da'wof, 8) 


Shairi kwa ajiii ya watoto kabia ya kuiaia. 



Nimelala kwa upande wangu wa kulia 
Nikageukia upande wangu wa kushoto 
Malaika wameshuhudia 
Dini yangu na imani yangu. 

Allah hunifanya nilale 
Allah huniamsha 
Nisipoamka 

Ninashuhudia kuwa hakuna apasae 
kuabudiwa ila Allah 

Na ninashuhudia kuwa 
. Muhammad ni Mjumbe wa Allah. ^ 




•I ' « I •P 
































































* 






■ ■ 

■ ^ipijunze nJ>islamu 




< %• . 




ADABU ZA KULA NA KUNYWA 


Kula ni ibada! 

Allah anasema: "Kuleni vyakula vlzurl na 
tendenl mema, Haklka Miml ni Mjuzi \Ara mnayo 
yatenda," ,"(Qur'aa Mu'minua 23:51,) 

Mola wetu alituleta hapa duniani lli tuwe 
waja Wake bora na tupate kuingia Peponi, Vitu 
ambavyo tunavihitaji III kutekeleza ibada zetu 
kwa namna nzuri, mahitaji yetu kama vile ku- 
lala, kunywa na makazi, navyo pia vimefanywa 
kuwa halal kwa ajili yetu, Ametujaalia baraka 
mbalimbali za mbogamboga, matunda, 
nyama na maziwa, Tunapokula au kunywa 
neema hizi, tunatakiwa kufanya hivyo kwa nia 
ya kuwa waja bora wa Mola wetu, Muumba wa 
ulimwengu, kwa maana kula na kunywa ni seh- 
emu ya ibada, Kwa mfano, mwanafunzi akila 
kitu kwa nia ya kujifunza zaidi, afalipwa thawabu 
na Allah kwa kujifunza huko, Kijana akiamka na 
kuswali salat al-fajr kwa nia ya dhati ya kufanya 
ibada zote za siku hiyo kwa ajili ya Mola wake. 




anapokula chakula cha usiku, atalipwa thawa- 
bu kwa aina hiyo ya ibada, 

Ni mambo gani ya kuzingatia kabia ya 
kuia? 


Tunatakiwa kula tunapokuwa na njaa, 

Tunatakiwa kusaidia kuandaa meza 
ya chakula, 

Kama kuna watu wakubwa na wa- 
geni, tunatakiwa kuwasubiri kabla ya 
kuanza kula, 

Tunatakiwa kuosha mikono yetu kabla 
ya kula, 

Tunatakiwa kutumia kitambaa maalu- 
mu ili chakula au mchuzi usitudondo- 
kee, 

Tukila tukiwa tumekaa sakafuni, tuna- 
takiwa kukaa juu ya mguu wetu wa 
kushoto, huku goti la kulia likiwa limei- 
nuliwa, Hatutakiwi kuegemea cho- 
chote. 





























»4^ 






' Af* ■ 
. V . 





Tukila mezani, hatutakiwi kuegemea 
sana nyuma, wala kuisogelea sana 
meza. 

Tunapoanza kula, tunasema “Bismillahi 
r-Rahmani r-Rahim” ("kwa jina la Allah 
Mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu"). 
Tukisahau kusema bismillah mwanzo, 
tunapokumbuka tu tunatakiwa kusema 
“Bismillahi awwalahu wa akhirahu” 
(Kwa jina la Allah, mwanzo na mwisho"). 


Mambo gani ya kuzingatia wakati wa 
kula? 


Tunatakiwa kuunga chumvi chakula 
chetu mwanzoni na mwishoni. Hii ni sun- 
nah nzuri ya Mtume wetu (s.a.w), 


Tunatakiwa kula kile kilicho mbele yetu 
na kwa kutumia mkono wa kulia. 


Tunatakiwa kutafuna vizuri chakula tu- 
nachokiingiza mdomoni mwetu kabla 
ya kukimeza, na tunatakiwa kukithami- 
ni kabla ya kukimeza. 

Tunatakiwa kufunga vinywa vyetu wakati 
wa kula ili tusimkere yeyote. 








‘l^ahia ina^omfan^a mtu awe ni oWuislamu 


Siku moja Mtume wetu (s.a.w) alikuwa 
akila pamoja na Maswahaba, akasema: 

"Watu hawajajaza chombo kibaya 
kama tumbo, Inatosha kwa mtu kula chaku- 
la kinachotosha kukaza kiuno, yaani chaku- 
la kinachotosha kumpa nguvu kwa siku hiyo, 
Mnapokula bakisheni theluthi ya tumbo kwa 
ajili ya ohakula, theluthi kwa ajili ya kinywaji, 
na theluthi kwa ajili ya kupumua." (Tirmidhi, 
Zuhd 47; Ibni Majah, At'ima 50) 

Swahaba mmoja, alisahau kusema 
bismillah na kuanza kula. Likiwa limebaki 
tonge la mwisho alikumbuka kuwa alisahau 
kusema bismillah na hivyo akasema "Bismil- 
lah awwalahu wa akhirahu." Kwa sababu 
hiyo Mjumbe wa Allah akatabasamu na 
kusema; 

"Shetani aliendelea kula pamoja naye 
tangu mwanzo. Ndugu yenu huu alipolitaja 
jina la Allah, Shetani alitapika chakula chote 
alichokula." (Abu Dawud, At'ima 16) 

Kisha, ili kuhamasisha baraka za chaku- 
la, alisema: 

"Chakula cha watu wawili kinawatosha 
watu wanne, na chakula cha watu wanne 
kinawatosha watu wanane". (Muslim, Ashri- 
ba 179; Tirmidhi, At'ima 21) 



Kila neno ambalo Mtume (s.a.w) aliwaam- 
bia Maswahaba linatuhusu nasi pia. 

Nasi pia ni katika Ummah wake! 








Hatutakiwi kulalamika kuhusu chakula 
chochote kwa sababu Mjumbe wa Al- 
lah alikuwa halalamiki kuhusu chakula 
asichokupenda, Akikipenda alikuwa 
akila, kama hajakipenda anakiacha. 














































i, rr I 


^ipijunze nJ>islamu 


‘ ■ 


^ Tunatakiwa kula kilicho mbele yetu, la- 
kini wakati wa kuia matunda, tunawe- 
za kuia kokote tunakopenda. 

Usifanye haya wakati wa kuia na kunywa! 

'S' Usiie au kunywa chochote ambacho 
ni haramu. 

'S’ Usiie au kunywa ukiwa umesimama. 

Usinywe maji kwa mkupuo. Pumua 
mara tatu na unywe katika haii ya utu- 
iivu. Usipumulie kwenye chombo. 

'®' Unapopiga chatya, kukohoa au ku- 
piga mbweu, usiweke chakuia mdo- 
moni mwako; funga mdomo wako. 
Vinginevyo utakuwa katika hatari au 
utawakera wengine. 

'©’ Usiache maji na chakula katika chom- 
bo cha wazi. Vinginevyo wadudi waru- 
kao na kutambaa wataingia. 

® Usiie au kunywa kwenye sahani au 
vikombe vyenye mpasuko 
kwenye ncha zake kwa saba- 
bu vinaweza kujeruhi kinywa 
chako au ulimi wako. 

'S’ Wakati wa kuia, usiongee 
maneno yasiyokuwa 
na maana, kucheka 
kwa sauti au kupi- 
ga makelele na 
kufanya fujo. 






DV 






W Usizungumze ukiwa na chakula mdo- 
moni, kimeze kwanza. 

'©’ Usipanguse mikono na kinywa chako 
kwa mkate, kisha ukaula mkate huo. 

Usitupe kipande cha chakula kili- 
chodondoka kwa kusema kuwa ni 
kichafu. Badala yake, kisafishe na 
ukile. 

'S’ Usipulize chakula cha moto; na 
usinywe maji ya baridi sana kabla hay- 
ajapoa. 

'S’ Usiache chakula nusu kwenye sahani, 
na usimwage mchuzi. 

Fanya haya baada ya chakuia! 

^ Unapomaliza kula sema; "Alhamdu- 
lillahl Ewe Allah ninakushukuru". Kwa 
namna hiyo tunamshukuru Allah na 
kusoma dua yetu ya ohakula. 

'C’ Baada ya kula, osha mikono yako. 

Tunakusanyika pamoja na kula 
pamoja. Baada ya ohakula, tunasi- 
mama kwa pamoja. 

Tunatakiwa kusaidia kuondo- 
sha vyombo mezani. 

‘S’ Tunatakiwa kuwashu- 
kuru wale walituandalia 
chakula na meza. 












' t * 

* * 






















. . 








' '^'^f ' ’i^£ 

^abia ina^omfan^a mtu awe ni oWuislamu 


KUMBUKUMBU YA LADHA YA TENDE 


Jina langu ni Rafu bin Amr, Ngoja nikusimu- 
lie tukio lililoniathiri sana tangu nilipokuwa na 
Mjumbe wa Allah nikiwa mtoto. 


Nilikuwa na umri wa miaka sita au saba. 
Nikiwa ninacheza mtaani sikuwa nikihisi namna 
muda unavyokimbia. Ilikuwa siku moja am- 
bapo nilishikwa na njaa. Kama kawaida, ni- 
likuwa mvivu wa kwenda nyumbani, Niliingia 
kwenye shamba la mitende lililokuwa jirani kwa 
ajili ya kuchukua tende kadhaa. Niliingia atika 
shamba hilo na kuanza kurusha mawe juu ya 
mti. Nilichukua kila nilichoweza kukiona chini, 
mawe, uchafu na vijiti, na kujaribu kuangusha 
baadhi ya tende kwa kurusha mawe. Baada ya 
muda nilikuwa nimepata takribani tende kumi 
za kula, mbivu na mbichi, ambazo zilikuwa zim- 
edondoka kutoka mtini. Nilipokuwa nimekula 
zile mbivu na kuijaza tumbo yangu, mmiliki wa 
shamba aliniona, Alinikamata na kunipeleka 
moja kwa moja kwa Mjumbe wa Allah. Bwana 
huyo akasema; 


"Mtoto mzuril Kwa nini unarusha mawe 
kwenye mitende?" Nikajibu kwa upole: 

"Bwana wangul Wakati nikicheza nilishi- 
kwa na njaa na hivyo nikataka kula chochote". 
Mjumbe wa Allah akatabasamu kwa jibu langu, 
ambalo lilikuwa limetolewa na mtoto na kuni- 
shika begani kisha akasema: 


"Mwanangul Wakati mwingine utakapoku- 
wa na njaa, chukua tende zilizodondoka. Ni 
laini na ni tamu zaidi. Kwa kufanya hivyo huto- 
haribu miti au tende". Kisha akaniambea dua: 


"Ewe Allahl Lishibishe tumbo la kijana huyu 
kwa chakula cha halali". 


"Ewe mjumbe wa Allahl Kijana huyu ame- 
kuwa akirusha mawe kwenye shamba langu 
na kuangusha tende zangu, Huyu kijana ana- 
haribu miti yangu ya tende. Nimekuwa nikisubiri 
kwa muda mrefu na leo nimemkamata." 


Baada ya kusema hayo, alinikabidhi kwa 
Mjumbe wa Allah. Alitaka niadhibiwe. Nilikuwa 
mdogo na sikuwa na uelewa mkubwa wa ku- 
jua kilichokuwa kikitokea, lakini niliogopa sana. 
Mjumbe wa Allah alitabasamu, akazipapasa 
nywele zangu na kusema: 


Mpaka sasa sijasahau tabasamu, mguso 
na wosia wa Mjumbe wa Allah uliojaa maneno 
mazuri ambao alinipatia nilipokuwa na hofu ya 
kile ambacho kingenitokea, Kuanzia siku hiyo, 
sikuwahi kuharibu mali ya mtu. Sikuthubutu tena 
kuchukua vitu vya watu bila ruhusa yao, Daima 
nimekuwa mwangalifu kuhakikisha kuwa nina- 
chokula na kunywa ni cha halali, Dakika zile 
nzuri nilizokuwa mbele ya Mtume (s.a.w) ziliub- 
adili mtazamo na mwelekeo wa maisha yan- 
gu. Baadaye katika maisha yangu, nilikuja kut- 
ambua vyema umuhimu wa halali na haramu 
kwa mja wa Allah. Kamwe sikuthubutu kuunyo- 
sha mkono wangu kutumia kitu chochote cha 
haramu." (Kisa kimesimuliwa kutoka hadith ya 
Ibn-i Maja, Tijarat, 67.) 
















*** ■ 


■ ' 























■ 

^ipijunze nJ>islamu 




. %• . 




ADABU ZA KUPIGA MWAYO, KUPIGA CHAFYA, 
KUKOHOA NA KUBEUA 


Muislamu ni mtu mzuri kama maua. 


Sote hupiga miayo, ohafya, kukohoa na 
kubeua kwa sababu haya ni matendo yato- 
kanayo na asiii ya maumbiie ya mwanadamu. 
Hata hivyo, tunapofanya hivyo, hatutakiwi kuwa- 
kera au kuwaudhi waie waiio mbeie yetu. Fikiria 
unamweieza kwa hamasa kubwa rafiki yako 
kuhusu fikra na mawazo yako kisha akaanza ku- 
piga mwayo. Fikiria mtu amekuja karibu yako 
na kuanza kukohoa au kupiga chafya usoni 


mwako. Utajisikiaje? Au mtu aiiyekuia vitunguu 
saumu na vitunguu maji akapiga makeieie 
sikioni mwako, utafikiriaje? Biia shaka hivi ni vitu 
vya kukera ambavyo hatupaswi kuvifanya, au 
sio? Biia shakai 

Daima Muisiamu ni mtu mwema, mtara- 
tibu na mwenye kuwajaii wengine. Muisiamu 
hamuudhi yeyote kwa matendo yake au haii 
inayomkuta, na hamkeri yeyote. Huwapa waie 
waiio mbeie yake furaha na uzuri. 




















. V, 






































‘l^ahia ina^omfan^a mtu awe ni oWuislamu 


Ni mambo gani ya kuzingatia wakati wa 
kupiga mwayo au kukohoa? 


Ikiwezekana, tunatakiwa tujidhibiti pin- 
di mwayo unapotokana na usingizi, 
mghala au matendo kama hayo. 

Inapobidi kupiga mwayo, tunatakiwa 
kufunika vinywa vyetu kwa mkono na 
kujaribu kufupisha muda wa mwayo 
husika, 

Tunatakiwa kuwa waangaiifu tusitoe 
sauti kubwa wakati wa kupiga mwayo. 

Mara nyingi ukohoaji unasababisha vi- 
jidudu vinavyopatikana katika mfumo 
wa upumuaji na bakteria wanaopa- 
tikana mdomoni kurushwa hewani, iii 
kulizuia hiii tunapaswa kufunika vinywa 
vyetu kwa kitambaa, au kama hatuna 
kitambaa, basi tutumie mikono yetu, 

lli kuzuia mate wakati wa ukohoaji, na 
kuepuka kutoa sauti ya makelele, tu- 
natakiwa kufunga vinywa vyetu. 

Wakati wa kukohoa, tunatakiwa 
kugeukia upande wa kushoto au chini, 
Iwapo wakati huo tuna mazungumzo 
au tunamsikiliza mtu yeyote, basi tu- 
natakiwa kuomba radhi kwa kusema 
"kumradhi". 


Ni mambo gani ya kuzingatia wakati wa 
kupiga chafya na kubeua? 

Kupiga chanya ni utoaji wa hewa nzito 
kutoka ndani kwa haraka. Ni kitu kizuri 
kwa afya ya miiii yetu, hivyo kiia tun- 
apopiga chafya tunasema, “Al-Hamdu 
liiiah” (Himidi zote ni za Ailah) 




Siku moja wakati Mjumbe wa Aliah 
(s.a.w) akiwa anaongea na Maswahaba, 
mmoja wao alipiga chafya tara- 
tibu. Hapo Mtume (s.a.w) akasema; 
"Yarhamukallah", Muda mfupi baadaye, 
swahaba mwingine akapiga chafya, 
lakini Mjumbe wa Allah hakusema cho- 
chote. 

Yule ambaye Mtume (s.a.w) hakum- 
wambia "yarhamukallah" kwa kiasi fulani 
akajisikia vibaya na kusema: 

"Ewe Mjumbe wa Allahl Mtu mmoja 
alipiga chafya ukasema "yarhamukal- 
lah". Nami pia nilipiga chafya lakini huku- 
niombea dua hiyo. Mtume (s.a.w) akas- 
ema: 

"Yule alipopiga chafya alisema 'al- 
hamdulillah' lakini wewe hukusema," 
(Bukhari, Adab, 127) 

Kisha akasema: 


"Unapopiga chafya sema 
'Alhamdulillah' (Himidi zote ni za Allah), 
Kisha ndugu yako au rafiki yako atajibu 
kwa kusema 'yarhamukallah' (Allah ak- 
upe rehma Zake). Kisha yule aliyepiga 
chafya atasema, 'Yahdikumullah wa 
yuslihu balakum' (Allah akuongoze na ku- 
rekebisha hali yako)," (Bukhari, Adab, 126) 
akaendelea kusema: 


"Iwapo mtu anapiga chafya zaidi ya 
mara totu, basi inatosha kwa nduguye 
kusema 'yarhamukallah' mara totu kwa 
sababu hiyo inaonesha kuwa ana ma- 


^!;fua". (Abu Dawud, Adab, 92) 



Baada ya kupiga chafya na kusema 
'Alhamdulillah', kama mtu atajibu kwa 
kusema 'Yarhamukallah', unatakiwa 



















7 * 








.t 

A 


^ipijunze nJ>islamu 




kumjibu kwa kusema “Yarhamukal- 
lah” ("Allah atuongoze sisi na wewe 
pia"). 

Japokuwa unaweza kusema mane- 
no mengine badala ya hayo, lakini 
maneno mazuri kabisa ni yale tuliyo- 
tundishwa na Mtume (s.a.w). 

Mara nyingi tunaposhindwa kuji- 
zuia tusibeue, hutokana na sababu 
mbalimbali kama vile kula kupita kiasi, 
kula kwa haraka haraka, kunywa soda, 
na kula vitunguu maji na vitunguu 
saumu ambavyo hutengeneza gesi. 
Tunatakiwa kuchukua hatua dhidi ya 
jambo hilo. 

Tunapokula, tunatakiwa kutafuna kila 
kipande vizuri na kumeza taratibu ili 
hewa isipate kuingia tumboni mwetu 
na kusababisha tubeue. 


* ■ 

¥ ¥ 





Tunatakiwa tujizuie kula kwa ulafi, tuji- 
zuie kula sana kupita kiasi. 

Tunapoelekea msikitini au kwenye 
mkutano, tunatakiwa kuepuka vyakula 
kama vile vitunguu maji na vitunguu 
saumu ambavyo husababisha gesi, 
kubeua na kutoa harufu isiyopendeza. 

Tukishindwa kujizuia kubeua, licha ya 
kujitahidi, basi tufanye hivyo kimya 
kimya na kufunika vinywa vyetu kwa 
mikono yetu, 

Ikiwezekana, tuende sehemu bila 
kuwa na mtu anayebeua, 

Daima tunatakiwa kukumbuka kauli 
ya Mtume wetu kipenzi (s.a.w) kwam- 

ba: “Muislamu ni yule aslyemdhuru 
yeyote kwa mkono au ullmi,” na tusi- 
wasumbue au kuwaudhi wengine. 



“Muislamu ni yule asiyemdhuru 
yeyote kwa mkono au ulimi wake”. 








I 






- - 




■ ■ ir* ■ * 










UFUNGUO WA MASWALI 


MOLAWAWALIMWENGU: KUMUAMINI ALLAH 

Jaza sehemu za wazi 

1, nafsi zao wenyewe - upeo wa mbali 

2, jani 

3, kuwa 

4, wanampenda 

5, mnampenda/ atakupendeni 

6, nyoyo 

7, dua 

8, karibu 



Oljfiin^o wa oMaswali 


Tujipime 

1-d 2-b 3-c 4-a 5-d 


UFUNGUO WA AMANI DUNIANI NA PEPO HUKO AKHERA: IMANI 

Jaza sehemu za wazi 

1, Andika/neno 

2, Shetani/adui 

3, Madaraka/ushirika 

4, Malaika/amin 

5, Malaika/ Shetani 
Tujipime 

1-d 2-a 3-d 4-c 5-c 













SWALA (AL-SALAH) 

Tuyapime Maarifa Yetu 1 

1-Ndiyo 2-Hapana 3-Hapana 4-Ndiyo 5-Ndiyo 6-Ndiyo 7-Hapana 8-Hapana 
9- Ndiyo 10- Ndiyo 

Tuyapime maarifa yetu 2 

1-Hapana 2-Hapana 3-Hapana 4-Ndiyo 5-Hapana 6-Hapana 7-Ndiyo 8-Hapana 
9- Hapana 10- Ndiyo 

Tuyapime Maarifa yetu 3 

1 - Ndiyo 2- Ndiyo 3- Ndiyo 4- Hapana 5- Ndiyo 

Tujipime 1 


1 - b 2- a 

3- b 4- b 5- 

c 6- b 

7- c 8- d 9- b 

12-0 13- a 

14-0 15-0 



Tujipime 2 




1 - d 2- b 

3- a 4- b 5- c 

6- a 7- a 

8- a 9- b 10- b 

Tujipime 3 




1 - d 2- d 

3- b 4- a 5- c 

6- b 7- c 

8-c 9-a 10-b 


Jaza sehemu za wazi 1 

1 - Tahajjud 2- Satr ai-Awrah 3- Istigbai ai-Qiblah 4- ai-Qira'ah 5- Sajdah 

Jaza sehemu za wazi 2 

1 - Kuiia 2- Khutba 3- Takbir ai-Tashriq 4- ai-Kifayah 5- kuashiria 6- Dhambi 
7- al-Sajdah al-Tilawat 






















mh 















A,mw6r 


NINAJIFUNZA KUHUSU MTUME WANGU: SIRA 

Ni lipi jibu sahihi? 

I- a 2-c 3-b 4-d 5-c 6-c 7-b 8-b 9-d 10-d 

II- c 12-a 13-a 14-d 15-c 16-d 17-b 



r*». 







































































* 








NOTES 













































e-Erkam 

FREE ISLAMIC E-BOOKS 


You can download over 200 Islamic books in over 23 languages 
on your computer, iphone, ipad etc. FOR FREE. 


English - French - German - Spanish - Italian - Russian - Arabic - Portuguese - Chinese - Hungarian - Ukrainian 
Tajik - Albanian - Tatar - Bulgarian - Uzbek - Azeri - Kazakh - Georgian - Bashkir - Uyghur - Kirgiz - Ahiska 


Islamic books in various languages are now waiting for you in ten different formats at the popular 
reading site smashwords.com. You may read the books by downloading them on your PC, iPhone, 
iPad, Kindle and devices alike FOR FREE. 

Our books are available online for free at Amazon, Borders, Sony, B&N, Apple Store, Diesel and 
Stanza, in all the iBook, Kindle, Nook, Sony and Diesel formats. 

You may printout the copies downloaded in word or pdf formats, reproduce them or send to your 
loved ones via email. 

Our special offer of free downloads is limited to 1 year. 

E-books 

To obtain a free copy of any one of our Islamic books that are available in 10 different formats, you 
only need to visit www.smashwords.com and type 'Erkam' in the search box. 

iPad Book Applications 

To obtain a free copy of any one of our books, you only need to type 'Erkam' in the search box of 
iTunes on your computer or of App Store on your iPad. 

iPhone Book Applications 

To obtain a free copy of any one of our books, you only need to type 'Erkam' in the search box of 
iTunes on your computer or of App Store on your iPad. 




















Endowment, Charity, The Story of the Reed Ikhlas And Taqwa 
and Service in Islam 



Tears of the Heart 


fS'LAM 



The Final Divine 
Religion ISLAM 




Such a Mercy He Was 



The Secret in the 
Love for God 


My Beautiful Religion 1 A Peaceful Home 



The Evemplar 
Beyond Compare 



Principles from the Sufism 

Lives of the Four 
Rightly-Guided Caliphs 


The La^ Breath 


Hajj Mabrur The Prophet Muhammad 
and Umrah Mu^afa The Elect (s.a.v) I 




► Adress : Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi Mahallesi Ataturk Bulvari Haseyad 1. Kisim No: 60 / 3-C 
Ba§ak§ehir - Istanbul / TURKEY 

Phone : (-^90 212) 671 07 00 (Pbx) Fax : (-^90 212) 671 07 48 

E-mail : info@islamicpublishing.net Web Site : http://www.islamicpublishing.net 






























FOR FREE IN PDF FORAAAT 


ISLAMIC WORKS 


YOU CAN DOWNLOAD IN PDF FORMAT 

1180 BOOKS IN 51 LANGUAGES FOR FREE 


Islamic books in different languages are waiting for you in PDF format 
atthe web site www.islamicpublishing.net 

You can downtoad for free books and printt reproduce and diffuse by 
email to your beloved. You can also read them on your 1 Pad or 
IPhone. 


Englksh - French - Spanish - Russlan ^ lEalfan “ Portuguese - German - Albanian > Arab * Azerbaljan - Bashkhr 
Bambara - * Bosnlin - Bulganan - Chinese ^ Crfmean Tartar - Pei^lan - Dutch - Ceorgian - Hindi 

Hausa - HLtnganlan - Jndoneslan - Kazakh - Kaaan Tatar - Kyrgyz - LatYlan - Uthuanlan - Luganda - Conean 
Meskhetian TurkSS-h - Maiaysfan - Rgmanlin - Mongulliin - Muore - Tyrkmen - Tlgrlfiva ^ Swahl^l - Tajfk 
Amharic -Tradltlonal Chfnese - T\wl - Ukralnlan - Ulghur- Uzbek - Wolof - Zarma - Slovene - Urdu - Kurdlsh 



